Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol ar 
gyfer y cyfnod 12 mis hyd 
at 31 Mawrth 2016 


Annual Report & Statement 
of Accounts for the 12 
month period to 31 March 
2016 



Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol ar 
gyfer y cyfnod 12 mis hyd 
at 31 Mawrth 2016 

Cyflwynir Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol S4C i’r Senedd yn 
sgil paragraffau 13(1) a 13(2) i atodlen 
6 Deddf Darlledu 1990 


Annual Report & Statement 
of Accounts for the 12 
month period to 31 March 
2016 

The Annual Report and Statement 
of Accounts for S4C are presented 
to Parliament pursuant to 
paragraphs 13(1) and 13(2) to 
schedule 6 of the Broadcasting 
Act 1990 


© S4C 2016 

Caniateir atgynhyrchu testun y 
ddogfen hon yn ddi-dal mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng yn 
amodol ar gywirdeb yr atgynhyrchu 
ac nad yw’n cael ei wneud mewn 
cyd-destun camarweiniol. 

Rhaid cydnabod hawlfraint S4C a nodi 
teitl y ddogfen. 

Gellir lawrlwytho’r ddogfen hon o 
s4c.cymru 


© S4C 2016 

The text of this document may be 
reproduced free of charge in any 
format or medium providing that it 
is done so accurately and not in a 
misleading context. 

The material must be acknowledged 
as S4C copyright and the document 
title specified. 

This document is available for 
download from s4c.cymru 


Contents 


Cynnwys 


Adroddiad Blynyddol 

14 Cyflwyniad y Cadeirydd 
16 Datganiad Ymddiriedolaeth y BBC 
20 Cyflwyniad y Prif Weithredwr 
22 Blaenoriaethau Strategol 
30 Uchafbwyntiau'r flwyddyn 
40 Mesuryddion Perfformiad 
96 Gwasanaethau Mynediad a 
Chymorth i’n Gwylwyr 
98 Awdurdod S4C 
100 Bwrdd Strategol a Rheoli S4C 
102 Gwobrau ac Enwebiadau 


Datganiad Ariannol 
110 Adroddiad yr Awdurdod 
114 Adroddiad Llywodraethiant 
118 Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg 

120 Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 
122 Datganiad o Gyfrifoldebau 
124 Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i 
Aelodau Awdurdod S4C 
126 Datganiad Cyfun o Incwm 
Cynhwysfawr 
128 Mantolen Gyfun 
128 Mantolen S4C 

130 Datganiad Cyfun o Newidiadau Mewn 
Ecwiti 

132 Datganiad Llif Arian Cyfun 
134 Nodiadau i’r Cyfrifon 


Annual Report 

Chairman’s Introduction 
BBC Trust Statement 
Chief Executive’s Introduction 
Strategic Priorities 
The year’s highlights 
Performance Measures 
Access Services and Support 
for our Viewers 
S4C Authority 

S4C Strategic Management Board 
Awards and Nominations 


Statement of Accounts 
Report of the Authority 
Governance Report 

Report of the Chairman of the Audit and Risk 

Management Committee 

Report of the Chairman of the Personnel and 

Remuneration Committee 

Statement of Responsibilities 

Independent Auditor’s report to the Members 

of the S4C Authority 

Consolidated Statement of Comprehensive 
Income 

Consolidated Balance Sheet 
S4C Balance Sheet 

Consolidated Statement of Changes in 
Equity 

Consolidated Cash Flow Statement 
Notes to the Accounts 


S4C yn 2015/16 


S4C in 2015/16 


9.9m 

8.4m 

175k 

1.9m 

Nifer o bobl wyliodd 
S4C drwy’r DU yn 
2015/16 (2014/15: 

8.4m) 

Sesiynau gwylio 
ar-lein (2014/15 

5.7m) 

Cyrhaeddiad wythnosol 
cynnwys S4C ymysg 
siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru ar deledu 
ac arlein yn parhau’n 
sefydlog 

Nifer wyliodd 
raglenni o 
ddigwyddiadau’r 
flwyddyn ar deledu 
(2014/15:1.2m) 

629k 

440k 

£0.82 

£10,802 

Nifer y gwylwyr 
trwy’r DU yn ystod 
wythnos gyffredin 
(2014/15: 605,000) 

Nifer sy’n gwylio 
gwasanaeth Cyw ar 
deledu bob mis 
(2014/15: 380,000) 

Cost darparu 
gwasanaeth S4C 
i’r gynulleidfa bob 
wythnos 
(2014/15: £0.84) 

Cost yr awr 
Cynnwys S4C 

1,851 

£2.09 

43.7m 

£114m 

Oriau o raglenni 
gwreiddiol a 
ddarlledwyd 

Mae bob £1 sy’n 
cael ei fuddsoddi 
gan S4C yn yr 
economi yn fwy na 
dyblu yn ei werth 

Oriau o gynnwys 
a wyliwyd ar 
deledu ac arlein yn 
parhau’n sefydlog 
(2014/15: 44m) 

Effaith economaidd 
S4C ar economi 
Cymru 


9.9m 

8.4m 

175k 

1.9m 

Number of people 
who viewed S4C 
throughout the UK 
in 2015/16 (2014/15: 
8.4m) 

Online viewing 
sessions (2014/15 
5.7m) 

Weekly reach of S4C 
content amoungst 

Welsh speakers in 

Wales across television 
and online remains 
stable 

Number who 
viewed programmes 
from the year’s 
events on television 
(2014/15:1.2m) 

629k 

440k 

£0.82 

£10,802 

Number of viewers 
throughout the UK 
in an average week 
(2014/15: 605,000) 

Number who view 
the Cyw service 
each month on 
television (2014/15: 
380,000) 

S4C weekly cost 
per television user 
(2014/15: £0.84) 

Cost per hour 
of S4C’s service 

1,851 

£2.09 

43.7m 

£114m 

Hours of original 

programmes 

commissioned 

Every £1 invested 
by S4C in the 
economy more 
than doubles in 
value 

Hours of S4C content 
viewed Usage of S4C 
content across TV and online 
remains stable 
(2014/15: 44m) 

S4C’s economic 
impact on the 

Welsh economy 






About S4C 

S4C is a public service 
broadcaster that provides a 
unique Welsh language media 
service on television and online 
for viewers in Wales, across 
the UK and increasingly for the 
international diaspora. 

S4C’s aim is to deliver high 
quality content and media 



services in the Welsh language 
that provide entertainment, 
information and inspiration, 
and reach as many people as 
possible on the most relevant 
contemporary platforms. 

Within one television channel 
S4C provides a comprehensive 
service of Welsh language 


content across a wide range 
of genres for all sections of 
the community in Wales - in 
terms of linguistic ability, age 
and social demographic. 

S4C’s content strives to 
reflect the diversity of Wales 
and of the Welsh speaking 
audience. 







Yr laith Gymraeg Heddiw 

Mae gan S4C gyfraniad allweddol i’w wneud er mwyn 
hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg. 

Mae’r Gymraeg yn iaith fodern a chyfoes a ddefnyddir yn eang 
mewn cymunedau ledled Cymru a thu hwnt. 

Mae 19% o boblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg ac mae 
cymuned sylweddol o siaradwyr Cymraeg yn byw ar draws y 
DU a thu hwnt. 

Mae 26% o gartrefi yng Nghymru yn cynnwys o leiaf un 
siaradwr Cymraeg. 

Mae rhagamcanion yn nodi y gallai’r niter o siaradwyr Cymraeg 
gynyddu’n sylweddol dros yr 20 mlynedd nesaf. 


The Welsh Language Today 

S4C has a key part to play in the development and promotion 
of the Welsh language. 

Welsh is a vibrant and modern language used widely in 
communities across Wales and beyond. 

19% of the population of Wales speak Welsh and a significant 
Welsh language community exists across the UK and further 
afield. 

In Wales, 26% of homes include at least one Welsh speaker. 

Projected numbers of Welsh speakers shows a significant 
increase is achievable over the next 20 years. 








Huw with members of Ysgol 
Ddawns Anti Caren in Galeri, 
Caernarfon 


Huw yn cyfarfod criw cyfres Ysgol 
Ddawns Anti Caren yn Galeri, 
Caernarfon 


Huw Jones 

Cadeirydd Awdurdod S4C > 


Huw Jones 

Chairman S4C Authority > 











Cyflwyniad y Cadeirydd 
Huw Jones 


Mae’r cyfryngau cyfoes yn cynnig cyfleodd 
cynhyrfus ac eang i ddarlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus. Mae’r adroddiad hwn yn dangos i 
ba raddau y mae defnyddio llwyfannau newydd 
yn cynyddu gallu’r cyhoedd, lie bynnag y mae’n 
nhw’n byw neu’n digwydd bod, i ddod o hyd i 
raglenni Cymraeg. Wrth i ffiniau technegol gael 
eu dileu, mae bywydau'n cael eu cyfoethogi. 
Rydym am ddyfnhau’r broses honno trwy 
ddefnyddio llwyfannau digidol i’w gwneud 
hi’n haws i ddod o hyd i’r cynnwys rydym yn 
ei ddarparu. Trwy hynny byddwn yn cynyddu 
ei werth. Rydym am sicrhau bod mwy a mwy 
o’r cynnwys sydd yn ein hamserlen ar gael 
yn rhyngwladol; rydym am ganolbwyntio’n 
gryfach nag erioed ar ddefnyddio cyfryngau 
cymdeithasol perthnasol er mwyn cynyddu 
ymwybyddiaeth o ystod a safon y cynnwys sydd 
ar gael yn Gymraeg; ac rydym am greu archif o 
fywyd cenedlaethol a fydd ar gael i fyfyrwyr a’r 
cyhoedd fel ei gilydd. 

Eleni mae'r Awdurdod wedi rhoi blaenoriaeth 
arbennig i ddeall disgwyliadau'r gwylwyr o’r 
gwasanaeth, gan ymgymryd a phrosiectau 
ymchwil cynhwysfawr i’r pwrpas hwn. Mae’r 
canlyniadau’n gyffredinol yn dangos fod ein 
rhaglenni’n cael eu hystyried i fod o ystod eang 
ac o safon uchel, gyda chryfderau arbennig yn 
cael eu gweld ym meysydd drama, newyddion, 
gwasanaeth meithrin Cyw, digwyddiadau 
cenedlaethol a chwaraeon, yn ogystal a nifer o 
ddogfennau a chyfresi ffeithiol. Ceir adborth 
cyson y gallai’r gwasanaeth elwa o fod yn 
ysgafnach ei natur, felly roedd hi’n dda gweld 
comedi gwreiddiol cryf yn cyrraedd y sgrin yn 
ddiweddar. Cafwyd cymeradwyaeth gref hefyd 
i’r arbrofion gyda chynnwys digidol-yn-unig ar 
gyfer cynulleidfaoedd iau. 

Mae’r ffigyrau ar gyfer gwylio ar setiau teledu yn 
dangos fod gwylio S4C ar draws y DU wedi codi 
i’w lefel uchaf ers 2006 ac er y bu gostyngiad 
o 5% yn lefel y gwylio ar deledu yng Nghymru, 
mae hyn yn fras yn adlewyrchu profiad yr holl 
ddarlledwyr cyhoeddus. Mae cyfanswm y 
defnydd a wneir o gynnwys S4C ar draws pob 
llwyfan yn aros fwy neu lai yn ddigyfnewid, tra 
mae ymchwil o fath arall yn datgelu fod mwy 
nag 80% o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn 
dweud eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth bob 
wythnos. 

Mae’n hanfodol ein bod o hyn allan yn mesur 
perfformiad y gwasanaeth a cheinciau cynnwys 
unigol ar sail eu defnydd ar draws pob llwyfan. 
Mae’r cynnydd mewn gwylio ar-lein unwaith 
eto wedi bod yn sylweddol, gan gadarnhau’r 
newidiadau amlwg iawn ym mhatrymau 
defnydd o’r cyfryngau sy’n digwydd yn fwy 
cyffredinol, ac sy’n cael eu gyrru’n bennaf gan 
ddefnyddwyr iau. Mae’n rhaid i S4C osod ei hun 
wrth galon datblygiadau technegol o’r fath a 
nodi’n ofalus y ceinciau rhaglenni a’r cynnwys 
arall y mae pobl yn mynd i chwilio amdanynt 
ar y llwyfannau hynny - cynnwys sydd, drwy 
hynny, yn ymestyn ei oes a’i werth mewn ffyrdd 
newydd. 

Roeddem felly yn falch iawn o dderbyn 
cadarnhad gan Ymddiriedolaeth y BBC o 
barhad presenoldeb S4C ar yr iPlayer, sy’n 
cyfrannu’n sylweddol i gyflawni’r amcan hwn. 
Mae’r bartneriaeth gyda’r BBC wedi parhau i 
weithredu’n effeithiol, gyda’r cytundeb i rannu 
adnoddau technegol ac eraill yng nghanol 
Caerdydd o 2019 yn awr mewn lie. Mae’r 
cynllun i drosglwyddo’n pencadlys ein hunain 
i Gaerfyrddin yn parhau i ddilyn yr amserlen a 
osodwyd, gan greu cynnwrf a disgwyliad yn yr 
ardal honno wrth iddi edrych ymlaen at ddod yn 
gartref i sefydliad cenedlaethol pwysig. 


Y flwyddyn hon gwelwyd darlledu cyhoeddus 
yn y DU o dan chwyddwydr y cyfryngau 
a thrafod gwleidyddol. Roedd hi felly’n 
galonogol iawn i dderbyn cefnogaeth gynnes 
i S4C ac i werth y gwasanaeth Cymraeg 
unigryw y mae’n ei ddarparu, gan weinidogion 
Llywodraeth ac Aelodau Seneddol o bob plaid, 
yn ogystal ag oddi wrth Lywodraeth Cymru, 
Aelodau’r Cynulliad a llu o leisiau eraill. 

Roedd cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
ym mis Chwefror y byddai cyllid S4C o law’r 
Llywodraeth yn cael ei gynnal ar y lefel 
bresennol tra bod yr adolygiad o'i gylch 
gorchwyl, ariannu ac atebolrwydd yn cael 
ei gynnal, yn arwydd pwysig o’r gefnogaeth 
honno ac yn un y gwnaethom ei groesawu’n 
gynnes. 

Gobeithiwn y bydd yr adolygiad, a fydd 
yn digwydd, mae'n debyg, unwaith y bydd 
y gwaith ar Siarter y BBC wedi'i gwblhau, 
yn ystyried yn ofalus y math o wasanaeth 
cyfryngol cyfoes y mae siaradwyr Cymraeg 
yn debygol o fod ei angen yn ystod y ddeng 
mlynedd nesaf ynghyd a sut y gellir ei ddarparu 
a’i ariannu ar sail ddiogel. 

Ein huchelgais ni yw medru cyflwyno 
gwasanaeth sy’n defnyddio’r holl Iwyfannau 
sydd ar gael i ddarparu: 

• Cynnwys sy’n adlewyrchu bywyd Cymru, ond 
sydd hefyd yn tanio’r dychymyg; sy’n cael ei 
weld yn berthnasol ac yn uchelgeisiol ar yr un 
pryd 

• Cynnwys sy’n cryfhau’r Gymraeg yn y cartref 
ac yn y gymuned, ym mhob oed 

• Cynnwys sy’n cystadlu gyda’r gorau 
sydd ar gael ar sianelau eraill yn nhermau 
gwreiddioldeb, safonau cynhyrchu a darlledu, 
a dulliau hyrwyddo 

• Cynnwys sy’n medru cyflwyno delwedd o 
Gymru yn rhyngwladol 

• Cynnwys sy’n adlewyrchu’n Hawn amrywiaeth 
cymunedau Cymru 

• Cynnwys sy’n dod a buddsoddiad parhaol 
mewn talent greadigol Gymreig 

ac i wneud hynny bob dydd, bob wythnos, bob 
blwyddyn 

Fel Awdurdod, gyda’r tim gweithredol, 
edrychwn ymlaen yn eiddgar i gyfrannu’n 
Hawn i’r adolygiad hwn, sy’n un y gwnaethom 
ni ein hunain ofyn amdano, ac i’r diddordeb 
cyhoeddus y bydd yn ei greu. 

Hon fydd blwyddyn olaf y cytundeb 
gweithredol rhwng Awdurdod S4C ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Mae staff y ddau 
gorff, yn ogystal ag Ymddiriedolwr y BBC 
dros Gymru, wedi gweithio'n galed i wneud i'r 
cytundeb hwn weithio’n llwyddiannus. Rydym 
yn gwerthfawrogi’r ymrwymiad gan Gadeirydd 
yr Ymddiriedolaeth i gyllido digyfnewid ar gyfer 
S4C tra bydd yr adolygiad yn digwydd yn 2017. 
Croesawn hefyd ymrwymiad y BBC i sicrhau y 
bydd y dehongliad o faint o gyfanswm incwm 
y drwydded deledu sydd i ddod i S4C yn unol a 
chytundeb y BBC gyda’r Llywodraeth, yn cael ei 
wneud ar sail deg a rhesymol. Rwy’n hyderus 
y bydd S4C a’r BBC yn parhau i fwynhau 
partneriaeth Iwyddiannus a fydd o fudd i'n 
cynulleidfaoedd yn y blynyddoedd sydd i ddod. 

Wrth ddiolch i aelodau Awdurdod S4C am eu 
cyfraniadau cydwybodol yn ystod y flwyddyn, 
hoffwn nodi'n arbennig waith Aled Eirug fel 
Cadeirydd ein Pwyllgor Cynnwys, wrth iddo 
gamu i lawr er mwyn ymgymryd a’r gwaith 
o fod yn aelod Cymreig Pwyllgor Cynnwys 
Ofcom. 


Fel aelodau’r Awdurdod rydym hefyd 
yn mynegi ein diolch i Dafydd Rhys, ein 
Cyfarwyddwr Cynnwys, wrth iddo yntau 
baratoi i symud ymlaen ar 61 pedair mlynedd 
allweddol, yn ogystal a’n gwerthfawrogiad o 
waith ein holl gynhyrchwyr a’r bobl dalentog 
sy'n gweithio gyda nhw, y bartneriaeth graidd 
gyda BBC Cymru ac, wrth gwrs, yr arweiniad 
blaengar a diflino a ddarperir gan ein Prif 
Weithredwr, Ian Jones a’i holl dim. 

Huw Jones 

Cadeirydd Awdurdod S4C 


Chairman’s introduction 
Huw Jones 


The opportunities which modern media offer 
public service broadcasters are wide-ranging 
and exciting. This report demonstrates the 
extent to which access to new platforms is 
increasing the ability of the public to access 
Welsh language programmes, irrespective 
of where they live or may be staying. Lives 
are enriched by such a removal of technical 
boundaries. We want to deepen and broaden 
that process by using digital platforms to extend 
the availability and value of the content we 
make available - to make ever-increasing parts 
of the schedule available internationally, to focus 
ever more strongly on using socially relevant 
media to increase awareness of the range and 
quality of content available in Welsh, and to 
create an archive of national life, accessible to 
students and public alike. 

The Authority has this year given particular 
priority to understanding viewers’ expectations 
of the service, undertaking substantial research 
projects to this end. The results broadly show 
that our programmes are considered to be 
wideranging and of high quality, with drama, 
news, the pre-school service Cyw, coverage of 
national events and sport as well as a number of 
documentaries and factual series, being seen as 
particular strengths. With consistent feedback 
that the service could benefit from a lighter 
touch, it has been good to see strong, original 
comedy coming to the screen recently, while 
experimentation with digital-only content for 
younger audiences is strongly commended. 

Television-only figures show viewing of S4C 
across the UK rising to their highest level since 
2006 and while in Wales there has been a 5% 
decrease in viewing on television, this is broadly 
in line with the average experience of all public 
service broadcasters. Total consumption of 
S4C content across all platforms is broadly 
unchanged while other research reveals more 
than 80% of Welsh-speakers in Wales saying 
that they use the service each week. 

It is vital that henceforth we start to measure 
performance, both of the service and of 
individual content strands, on the basis of 
their usage across all platforms. The increase 
in on-line viewing has again been substantial, 
confirming the very obvious changes in patterns 
of media consumption taking place more 
generally, driven principally by younger 
generations. S4C must position itself at the 
heart of such technical developments - and 
note carefully those programme strands and 
other kinds of content which are sought out on 
those platforms and which thus achieve 
longevity and deliver value in ways previously 
unthought of. 

We were therefore very glad to receive 
confirmation from the BBC Trust of the 
continuation of S4C’s presence on the 
iplayer, which contributes substantially to 
achieving this objective. The partnership 
with the BBC has indeed continued to work 
effectively, with the agreement to share 
technical and other facilities in central Cardiff 
from 2019 now in place. Planning of the transfer 
of our own HQ to Carmarthen continues on 
schedule, creating excitement and 
expectation in the area at the prospect of 
playing host to an important national institution. 

This year has seen public service broadcasting 
in the UK placed firmly in the spotlight of 
media and political debate. It was therefore 
hugely encouraging to receive warm and timely 
expressions of support for S4C and for the 
value of the unique Welsh-language service 
it provides, from Government ministers and 


MP’s of all parties, as well as from the Welsh 
Government, Assembly Members and many 
others. 

The Secretary of State's announcement in 
February that S4C’s Government funding would 
be held at current levels, pending the Review 
of its remit, funding and accountability, was an 
important indicator of that support, and one 
which we welcomed very warmly. 

We hope that the Review, which we understand 
will take place once work on the BBC Charter 
has been concluded, will consider carefully the 
kind of modern media service which Welsh- 
speakers are likely to need during the next 10 
years and how that can be provided for and 
funded on a secure basis. 

Our ambition is to be able to deliver a service 
which uses all available platforms to provide: 

• Content which reflects the life of Wales, but 
also fires the imagination; which is seen as 
both relevant and aspirational 

• Content which strengthens the Welsh 
language in the home and in the community, 
at all age levels 

• Content which competes with the best 
available on other channels in terms of 
originality, production and broadcasting 
standards, and methods of promotion 

• Content which can project an image of Wales 
internationally 

• Content which fully reflects the diversity of 
Welsh communities 

• Content which brings a continuing investment 
in Welsh creative talent 

and to do so every day, every week, every year. 

As an Authority, with the executive team, we 
look forward with great anticipation to 
contributing fully to this Review, which we 
ourselves have requested, and to the public 
interest which it will generate. 

This will be the final year of the Operating 
Agreement between the S4C Authority and the 
BBC Trust. Staff of both organisations, as well 
as the BBC Trustee for Wales, have worked hard 
to make this agreement work successfully. We 
appreciate the commitment by the Chairman 
of the Trust to stable funding for S4C while the 
S4C Review takes place in 2017 and also the 
BBC’s commitment to ensuring that the ’read 
across’ of total licence fee income to S4C will 
be made on a fair and reasonable basis. I am 
confident that S4C and the BBC will continue to 
enjoy a successful partnership that will benefit 
our audiences in the years ahead. 

In thanking S4C Authority members for their 
conscientious contributions during the year, I 
make a particular note of Aled Eirug’s role as 
Chair of our Content Committee, as he stands 
down in order to take up the post of Welsh 
member of the Ofcom Content Committee. 

As Authority members we express our thanks 
also to Dafydd Rhys, our Director of Content, 
as he prepares to step aside after four crucial 
years, our appreciation of the work of all our 
producers and of the talent with which they 
work, of the core partnership with BBC Cymru/ 
Wales and, of course, the forward-looking and 
tireless leadership provided by our CEO, Ian 
Jones and all his team. 

Huw Jones 

Chairman, S4C Authority 


16 


Datganiad 

Ymddiriedolaeth y BBC 

Cyflwyniad 

Ers mis Ebrill 2013, mae'r rhan fwyaf o incwm 
cyhoeddus S4C wedi ei ddarparu gan y 
BBC drwy ffi’r drwydded. Ymddiriedolaeth 
y BBC yw gwarchodwr ffi’r drwydded ac 
yn ein stiwardiaeth o arian ffi’r drwydded, 
ein prif flaenoriaeth yw sicrhau fod S4C yn 
darparu cynnwys o ansawdd uchel sy’n cael ei 
werthfawrogi gan siaradwyr Cymraeg. Mae’n 
eglur i ni fod S4C yn annibynnol - yn olygyddol 
ac yn weithredol o ran cyflawni’r amcanion hyn. 

Perfformiad eleni 

Ceir tystiolaeth bellach eleni o fudd 
partneriaeth y BBC ac S4C: mae’r cytundeb 
i gyd-leoli rhan o’r ddau sefydliad mewn 
adeilad newydd yng nghanol Caerdydd a’r 
penderfyniad y dylai S4C barhau fel sianel ar 
BBC iPlayer yn enghreifftiau sy’n dangos sut 
y gall y ddau sefydliad gydweithio’n effeithiol 
er lies pobl Cymru ac i siaradwyr Cymraeg yn 
ehangach. 

Mae Awdurdod S4C a’r Ymddiriedolaeth wedi 
parhau i weithio’n dda gyda’i gilydd, gan 
gynnwys cytuno ar lefel ariannu ar gyfer y 
flwyddyn 2017/18 sy’n dilyn diwedd y Cytundeb 
Gweithredu presennol. Mae’r Ymddiriedolaeth 
wedi dechrau trafod gydag S4C sut y dylid 
adlewyrchu ei drefniadau ariannu o Ffi’r 
Drwydded gyda’r BBC yn y Siartr a’r Cytundeb 
newydd, er mwyn sicrhau y bydd yn parhau i 
gael ei drin yn deg ac yn rhesymol yn y cyd- 
destun hwn. 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cyfarfod yn ffurfiol 
gydag Awdurdod S4C i drafod perfformiad y 
sianel a’i gweithgareddau digidol yn ystod y 
flwyddyn. Yn ogystai, mae Ymddiriedolwr y 
BBC dros Gymru yn gwasanaethu fel aelod o 
Awdurdod S4C ac yn cynnal cysylltiad rhwng y 
ddau sefydliad. 

Rydym yn falch eto eleni o weld bod 
canfyddiadau’r gynulleidfa o ansawdd rhaglenni 
S4C yn parhau i fod yn ac rydym wedi nodi yn 
ystod proses adolygu’r Siartr pwysigrwydd S4C 
i bobl Cymru. 


Mae’r sianel yn wynebu’r un heriau a’r rhan 
fwyaf o ddarlledwyr heddiw, wrth gystadlu 
am sylw ei chynulleidfa ochr yn ochr a nifer 
cynyddol o ffynonellau eraill o wybodaeth 
ac adloniant. Yn y cyd-destun hwn, mae’n 
galonogol gweld bod cyrhaeddiad S4C ar 
draws y DU wedi cynyddu a bod defnydd o’i 
raglenni ar alw yn tyfu, yn ogystai a thwf ym 
mhoblogrwydd Cyw, y ddarpariaeth ar gyfer 
plant ifanc. Fodd bynnag, mae cyrhaeddiad 
y sianel yng Nghymru ac ymhlith siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng eto. 

Roeddem yn falch o glywed bod S4C wedi bod 
yn gweithio er mwyn deall mwy am anghenion 
siaradwyr Cymraeg ac yn addasu ei strategaeth 
rhaglenni yn unol a hynny gyda ffocws 
gynyddol ar raglenni all gael effaith sylweddol 
a fydd yn apelio wrth wylio ar-alw yn ogystai 
a’r darllediadau byw. Gyda chyllid cyhoeddus 
cyfyngedig, mae’n amlwg yn her i gynnig 
rhaglenni a allai fod yn ddrytach, ond roedd 
llwyddiant cyd-gynhyrchiad drama S4C-BBC 
Mae Y Gwyll/Hinterland yn profi’r manteision o 
gydweithio fel hyn. 

Perthynas BBC ac S4C yn y dyfodol 

Gyda’r newidiadau i drefniadau llywodraethiant 
a rheoleiddio’r BBC sydd i’w cyflwyno ar 
ddiwedd cyfnod y Siartr hon, bydd Cytundeb 
Gweithredu presennol yr Ymddiriedolaeth gyda 
S4C yn dirwyn i ben. Mae’r Ymddiriedolaeth 
wedi bod yn falch o oruchwylio’r berthynas 
adeiladol rhwng y BBC ac S4C sy’n dod a budd 
i siaradwyr Cymraeg ac rydym yn gweithio i 
sicrhau y bydd hyn yn parhau. 

Yn gyntaf, er mwyn osgoi ansicrwydd diangen 
i S4C parthed ei incwm yn y dyfodol, roedd yr 
Ymddiriedolaeth yn falch yn gynharach eleni i 
sefydlu cytundeb am arian o ffi’r drwydded ar 
gyfer 2017/18 sy’n sicrhau incwm sefydlog i S4C 
o ffi’r drwydded o £74.5 miliwn. 

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’r Ymddiriedolaeth 
a Bwrdd Gweithredol y BBC yn gwbl 
ymrwymedig i’r cytundeb a wnaed gyda’r 
Llywodraeth ym mis Gorffennaf 2015 sy’n 
ymrwymo’r BBC i ddarparu cyllid i S4C yn 
seiliedig ar draws-gyfeiriad o gyfanswm 
incwm ffi’r drwydded. Rydym yn disgwyl i'r 
traws-gyfeiriad hwn fod ar sail deg a rhesymol. 
Rydym yn hyderus y bydd y BBC ac S4C yn 
parhau i elwa ar bartneriaeth gadarnhaol, gan 
weithio gyda’n gilydd ar gyfer cynulleidfaoedd 
yng Nghymru a thu hwnt. 

Elan Closs Stephens Ron a Fairhead 

Ymddiriedolwr y BBC Cadeirydd 

dros Gymru Ymddiriedolaeth y BBC 


Mehefin 2016 


BBC Trust 
statement 


17 


Introduction 

Since April 2013, the majority of S4C’s public 
income has been provided by the BBC from the 
licence fee. The BBC Trust is the guardian of 
the licence fee and, in its stewardship of licence 
fee funding, our main priority is to ensure 
S4C provides Welsh language speakers with 
high quality content that they value. We are 
clear that S4C is editorially and operationally 
independent as it goes about achieving these 
aims. 

Performance this year 

There is further evidence this year of the 
benefit of the BBC and S4C’s partnership: 
the agreement to co-locate part of both 
organisations in a new building in central Cardiff 
and the decision that S4C should continue as 
a channel on BBC iPlayer are both examples 
which show how the two organisations can 
work together effectively to benefit the Welsh 
people and Welsh speakers more widely. 

The Trust and S4C Authority have continued 
to work well together, including agreeing a 
funding level for the year 2017/18 which follows 
the end of the current Operating Agreement. 
The Trust has begun to discuss with S4C how 
its licence fee funding arrangement with the 
BBC should be reflected in the new Charter 
and Agreement, in order that it continues to be 
treated fairly and reasonably in this respect. 

The Trust has met formally with the S4C 
Authority to discuss performance of the 
channel and its digital activities this year. In 
addition, the Trust member for Wales serves as 
a member of the S4C Authority and maintains a 
link between the two organisations. 

We are again pleased to see that audience 
perceptions of the quality of S4C’s programmes 
remain high and we have noted through the 
Charter review process how important S4C is to 
people in Wales. 


The channel faces the same challenges as 
most broadcasters today, as it competes for 
its audience’s attention alongside a growing 
number of other sources of information and 
entertainment. In this context, it is encouraging 
to see that S4C’s reach across the UK has 
risen and that consumption of its programmes 
on-demand is growing as well as the growth in 
popularity of its children’s offer, Cyw. Flowever, 
the channel's reach in Wales and amongst 
Welsh speakers within Wales has fallen again. 

We were pleased to hear that S4C has been 
working to understand more about the 
Welsh speaking population and their needs 
and is adjusting its programming strategy 
accordingly with a growing focus on high 
impact programmes which will have appeal on- 
demand as well as when broadcast live. With 
limited public funding, it is clearly a challenge 
to offer programmes which may cost more, but 
the success of S4C-BBC co-produced drama 
Hinterland demonstrates the benefits that can 
come with this approach. 


Future BBC and S4C relationship 

With the changes to the BBC’s governance 
and regulatory arrangements due to take place 
at the end of this Charter period, the Trust’s 
current operating agreement with S4C will 
expire. The Trust has been pleased to oversee 
the constructive relationship between the 
BBC and S4C which brings benefit to Welsh 
speakers and we are working now to ensure 
that this will continue. 

Firstly, to avoid unnecessary uncertainty for 
S4C regarding its future income, the Trust 
was pleased earlier this year to establish an 
agreement on funding from the licence fee for 
2017/18 which holds S4C’s licence fee income 
steady at £74.5 million. 

Going forwards, the Trust and the BBC 
Executive are fully committed to the agreement 
made with the government in July 2015 which 
commits the BBC to providing S4C with 
funding based on a read across of total licence 
fee income. We expect this read across to be 
made on a fair and reasonable basis. We are 
confident that the BBC and S4C will continue to 
enjoy a positive partnership working together 
for audiences in Wales and beyond. 


Elan Closs Stephens Rona Fairhead 

BBC Trustee for Wales Chairman BBC Trust 


June 2016 


18 



Ian Jones, Prif Weithredwr S4C > 


19 



Ian Jones, S4C’s Chief Executive > 




































20 


Adroddiad y Prif Weithredwr, 
Ian Jones 

Yr ydym ar fin symud i gyfnod newydd cyffrous 
yn hanes S4C wrth i ni gychwyn trafodaethau 
am ddyfodol y sianel. Mi fydd adolygiad 
annibynnol o S4C yn edrych ar gylch gorchwyl, 
trefniadau ariannu’r dyfodol a strwythurau 
llywodraethiant S4C - sef yn y bon, anghenion 
y gwasanaeth i’r dyfodol. Dyma ddarn o waith 
sydd a photensial mawr i S4C a'r Gymraeg 
a’r gobaith yw y bydd yn gosod sylfaen y 
gwasanaeth ar gyfer y 10 i 20 mlynedd nesaf. 

Ym mis Tachwedd 2015 fe lansion ni ddogfen 
“S4C: Edrych i’r Dyfodol”. Tanlinellodd 
y ddogfen bwysigrwydd S4C fel yr unig 
sianel deledu Gymraeg, sydd wedi bod yn 
gwasanaethu siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
a thu hwnt ers y laf o Dachwedd 1982. Dros 
y blynyddoedd mae’r diwydiant teledu wedi 
esblygu i amgylchfyd aml-lwyfan, sy’n cynnig 
cyfleoedd di-ri i’r Gymraeg, a chynnwys drwy 
gyfrwng y Gymraeg, i fod yn fwy gweledol nag 
erioed. Mae newidiadau mewn arferion gwylio 
a datblygiadau digidol hefyd yn cynnig llawer 
mwy o gyfleoedd i ymwneud a S4C, ac mae’r 
gynulleidfa yn fwy symudol nag o'r blaen. Mae 
cyfuniad o hyn yn gosod her enfawr i ni i gyd ar 
gyfer y dyfodol. 

Rydym yn derbyn yr her yma gyda 
brwdfrydedd a hyder, ac yn benderfynol o greu 
cyfleoedd cyffrous i S4C a’i chynulleidfa a’r iaith 
Gymraeg ar ein siwrne dros y blynyddoedd i 
ddod. 

Y Gynulleidfa 

Fel y mae’r mesuryddion meintiol sydd yn yr 
Adroddiad Blynyddol hwn yn dangos, mae’r 
niferoedd a ddefnyddiodd y gwasanaeth ar 
gynnydd. Mae yna gynnydd yng nghyfanswm 
y gwylio ar y teledu, a chynnydd ar-lein hefyd 
yng Nghymru a thu hwnt. Unwaith eto, 
roedd y cynnydd ar-lein yn enwedig yn gryf 
iawn - bron i 200% yn uwch na'r flwyddyn 
flaenorol ym mlwyddyn lawn gyntaf S4C 
fel sianel annibynnol ar yr iPlayer. Ochr yn 
ochr a hyn, mae’r duedd i niferoedd llai wylio 
sianeli gwasanaeth cyhoeddus ar y teledu yng 
Nghymru wedi parhau. Ar gyfartaledd, 8% o 
ostyngiad a welwyd yn y niferoedd a wyliodd 
y sianeli hyn. Mae’r cwymp wedi effeithio ar 
gynulleidfa pob sianel gwasanaeth cyhoeddus 
yng Nghymru yn ystod y flwyddyn, a dyw S4C 
ddim yn dianc yn llwyr rhag effeithiau hynny 
gyda 5% o ostyngiad yn nifer y gwylwyr yng 
Nghymru, wrth i fwy o bobl wylio ar alw ac 
ar-lein. 

Felly, gyda gwylio ar y teledu ar gynnydd, a 
thwf ym mhoblogrwydd y gwasanaethau ar- 
lein ac ar-alw'n dal i fod ar raddfa sylweddol, 
mae’n bwysig i ni ddeall arferion gwylio yn 
Hawn wrth iddyn nhw barhau i esblygu. 

Yn 2015/16 am y tro cyntaf, derbyniom 
wybodaeth newydd gan gwmni ymchwil 
cynulleidfa sy’n cynnwys cyrhaeddiad 
wythnosol ymysg oedolion sy’n siarad 
Cymraeg, ar y teledu ac ar-lein. Mae’r ffigyrau’n 
adrodd bod dros 400,000 o bobl wedi gwylio'r 
cynnwys ar ryw blatfform neu’i gilydd yn 
wythnosol yn ystod hanner ola’r flwyddyn, ac 
rydym yn edrych ymlaen at dderbyn yr ymchwil 
ar gyfer blwyddyn lawn yn 2016/17. 

Teledu a Llwyfannau Digidol 

Un o gryfderau’r data newydd i S4C yw ei 
fod yn ein helpu i greu corpws o wybodaeth 
sy’n ein galluogi i adnabod tueddiadau mewn 
patrymau gwylio cynnwys cyfryngol Cymraeg. 

Y tueddiadau hyn sy’n bwysig, ac rydym yn 
gweld tueddiad i bobl wylio mwy drwy’n 
safleoedd ar-alw ar-lein yn enwedig nag o’r 
blaen. Ac wrth i’r cyhoedd ddangos i ni eu bod 


yn fwyfwy awyddus i dderbyn gwasanaethau 
ar Iwyfannau digidol, ac i weld cynnwys sydd 
ag elfennau digidol cryf ynghlwm ag e - rwy’n 
credu’n gryf bod angen i wasanaeth S4C i 
esblygu ac i newid er mwyn ateb y galw. 

Yn ystod 2015/16 fe gychwynnom weithredu 
Strategaeth Ddigidol newydd. Mae’r 
strategaeth wedi’i llunio er mwyn hwyluso’r 
gwaith o gyrraedd y gynulleidfa dan 35 
oed a chynulleidfa’r dyfodol; sicrhau bod 
modd darganfod ein cynnwys yn rhwydd 
gan adnabod potensial llwyfannau digidol a 
rhwydweithiau cymdeithasol yn enwedig; gyrru 
traffig ar draws llwyfannau gyda ffocws ar y 
symudol; a sicrhau perthnasedd y cynnwys i’r 
gynulleidfa darged. Yn ymarferol mae hyn yn 
golygu cynyddu proffil cyhoeddus cynnwys 
S4C drwy Iwyfannau fel Facebook, Snapchat a 
Periscope i enwi tair enghraifft. Ry’n ni nawr 
yn comisiynu cynnwys fideo ffurf fer ar gyfer 
y platfformau digidol ac mae llawer o waith y 
tim cyfathrebu yn canolbwyntio ar ddyfnhau'r 
berthynas gyda’r cyhoedd, gan ddefnyddio 
llwyfannau digidol. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu cyfleoedd i’r cyhoedd dderbyn 
mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau’n 
uniongyrchol. 

Wrth i ddulliau’r cyhoedd o dderbyn 
gwybodaeth newid, canfod cyfleoedd newydd 
i S4C yw’r nod er mwyn sicrhau amlygrwydd i 
gynnwys Cymraeg. 

Cynnwys 

Ond pa Iwyfan bynnag sy’n cael ei ffafrio gan y 
gwyliwr - boed yn un o’r mwyafrif helaeth sy’n 
gwylio S4C ar y teledu neu'n un o’r niferoedd 
cynyddol sy’n defnyddio dulliau digidol - apel 
ac ansawdd y cynnwys sy’n hollbwysig. 

Gallwn fod yn falch o’n darpariaeth ar 
draws pob genre - rhaglenni plant, ffeithiol, 
chwaraeon, drama, ac adloniant - ond rwyf 
wedi parhau i yrru diwylliant o sicrhau gwelliant 
parhaol yn hyn o beth. Roedd hi'n amcan clir ar 
gyfer y flwyddyn hon i ni gychwyn ysgafnhau’r 
amserlen a gwella ar ein darpariaeth 
adloniant. Roedd uchafbwyntiau fel Anita a 
Celwydd Noeth yn dechrau ailsefydlu S4C yn 
ymwybyddiaeth y cyhoedd fel lie i fynd ar gyfer 
adloniant a chomedi Cymraeg. Rwy’n gobeithio 
y bydd hyn yn hybu cyfresi llwyddiannus 
presennol fel Jonathan a Pryd o Ser, ac edrychaf 
ymlaen at weld rhagor o dwf yn y maes dros y 
blynyddoedd nesaf. 

Yn adroddiad y llynedd, soniais am ein 
huchelgais i gomisiynu rhagor o ddrama. 
Gwelwyd ffrwyth cynnar yr amcan yma yn 
ystod 2015/16, gyda chyfresi fel Byw Celwydd, 
Dim Ond y Gwir, a Gwaith Cartref ar ei newydd 
wedd. Roedd hi hefyd yn bleser i ni allu 
ailgyflwyno pennod newydd o Pobol y Cwm 
i’n hamserlen bum noson o’r wythnos. Mae 
sefydlu slot drama canol wythnos wedi profi’n 
heriol, ac mi fyddwn yn cadw golwg agos ar yr 
ymateb i’r arlwy dros y flwyddyn i ddod. Mae 
slot 9 o’r gloch nos Sul yn dal i fod yn gartref 
poblogaidd i'n dramau uchaf eu proffil. Roedd 
Byw Celwydd yn enwedig wedi llwyddo i greu 
swn fel cyfres, yng Nghymru a’r tu hwnt, gan 
ychwanegu at enw da S4C fel darparwr drama 
o’r safon uchaf wrth i ni ddarlledu ail gyfres 
Y Gwyll/Hinterland hefyd dros y gaeaf. Mae’r 
rhain yn ddramau mawr na allwn ni eu cynnal 
yn yr amserlen drwy’r flwyddyn am resymau 
cyllidebol, ond mae hi’n dda gweld bod 
gweddill y byd yn cael gwerthfawrogi gwaith o 
Gymru wrth i’r Gwyll/Hinterland gael ei darlledu 
gan ddarlledwyr rhyngwladol ac wrth gwrs gan 
y darparwr ar alw, Netflix. 


Bu'n flwyddyn fawr i’n gwasanaethau 
chwaraeon - Cwpan Rygbi’r Byd, gemau 
rhagbrofol Pencampwriaeth pel-droed Euro 
2016, a slotiau newydd i’n gwasanaethau 
rygbi a phel-droed domestig. Teg dweud 
bod ein gwasanaeth chwaraeon byw ar y 
penwythnosau wedi ei chael hi'n anodd hyd 
yma i ymsefydlu ers i hawliau darlledu’r 
Prol2 ar ddydd Sadwrn gael eu prynu gan 
ddarlledwr tanysgrifio. Mae cost yr hawliau, 
a chystadleuaeth rhwng darlledwyr ar gyfer 
y gemau mwyaf atyniadol, wedi effeithio ar 
gyrhaeddiad gemau, ac mae natur cyfnewidiol 
yr arlwy domestig yn parhau’n ffactor cryf yn yr 
apel i’r gynulleidfa. Roedd hi’n glir hefyd bod 
diffyg darpariaeth gwasanaeth manylder uwch 
yn rhwystr i ddenu cynulleidfa ar adegau. 

Cyflwynwyd newidiadau sylweddol i’n 
gwasanaeth i blant a phobl ifanc ar ddechrau’r 
flwyddyn. Gyda chynnwys ar draws y teledu 
a’r wefan, mae S+ yn ddatblygiad pwysig 
i frand Stwnsh. Ac fel rhan o Iwyddiant 
parhaol gwasanaeth Cyw, cafodd nifer o 
wynebau newydd eu datblygu a’u cyflwyno i’r 
gynulleidfa. 

Roedd yr arlwy ffeithiol wedi profi pa mor eang 
y gallwn apelio gyda chynnwys gwreiddiol 
o ansawdd uchel. 0 straeon sy’n deillio o 
ddigwyddiadau hanesyddol fel Philip Jones 
Griffiths: Ffotograffydd Rhyfel Fietnam, i gyfres 
sy’n agor ffenest i fyd y selebs fel Jude Cisse: 

Y Wag o Fon. Mae’n bwysig nodi hefyd ein 
rhaglenni am y ddwy ymgyrch etholiadol a 
ddigwyddodd o fewn y flwyddyn hon a oedd 
wedi’u gwerthfawrogi’n fawr. 

Hoffwn ddiolch i’r tim o gomisiynwyr a gafodd 
ei arwain yn ystod y flwyddyn gan Dafydd 
Rhys. Fe fydd Dafydd yn gadael S4C ddiwedd 
2016, a hoffwn ddiolch iddo o waelod calon 
am ei ymroddiad a’i waith ddiflino wrth lywio’n 
hymdrechion cynnwys dros y blynyddoedd 
diwethaf mewn cyfnod o newid parhaol. 

Hoffwn i gymryd y cyfle yma hefyd i ddiolch 
i’r holl staff yn fewnol am eu proffesiynoldeb 
yn ystod y cyfnod estynedig yma o newid, yn 
ogystal a’r rheini rydym yn gweithio mor agos 
a nhw mewn cwmniau cynhyrchu ledled Cymru 
ac yn BBC Cymru. Mae eu gwaith caled, a’u 
creadigrwydd yn gaffaeliad i’r sianel. 

Y Dyfodol 

Mae cylch o heriau mawr yn wynebu S4C 
yn ystod y cyfnod nesaf. Rhaid i ni sicrhau 
cyllid digonol i’r sianel ynghyd a pharhad ei 
hannibyniaeth; rhaid i ni gwrdd a'r heriau 
creadigol, sydd ynghlwm a denu sylw’r 
boblogaeth o fewn tirwedd cyfryngol sy’n 
Hawn chwaraewyr cyfoethog, cyffrous ac 
aml-dalentog; rhaid i ni ganfod y llwyfannau 
newydd sy’n boblogaidd gyda’r gynulleidfa, a 
sicrhau He i S4C arnyn nhw; ac mae’n rhaid i ni 
barhau i wneud cyfraniad o bwys allweddol i’n 
hiaith, ein diwylliant a’n heconomi. 

Un o gryfderau unigryw Cymru, a’r DU, yw’r 
iaith Gymraeg, ac heb os mae ei phresenoldeb 
hi yn y cyfryngau wedi chwarae rol allweddol 
yn ei gallu i oroesi yn ystod cyfnod anodd i'r 
iaith. Heddiw, wrth i’r cyfryngau drawsnewid, 
a theledu’n rhan allweddol o hynny, nod S4C 
yw sicrhau bod talentau creadigol gorau Cymru 
yn cael eu defnyddio, er mwyn sicrhau ffyniant 
a llwyddiant fydd yn gosod seiliau ieithyddol 
cryf ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Edrychaf 
ymlaen at gydweithio gyda’r tim yn fewnol, 
gyda'r sector cynhyrchu annibynnol, BBC 
Cymru a gyda’r holl dalent aruthrol sydd yng 
Nghymru, o flaen y camera ac y tu 61 iddo, i 
wireddu hyn dros y blynyddoedd sydd i ddod. 


Chief Executive’s report, 
Ian Jones 


We're about to enter a new and exciting period 
in S4C’s history as we begin discussions about 
the channel's future. An independent review of 
S4C will look at its remit, funding arrangements 
and governance structures - in short, the future 
needs of the service. This is an exercise which 
offers great potential for S4C and for the Welsh 
language, and the hope is that it will set the 
foundation of the service for the next 10 to 20 
years. 

In November 2015 we published “S4C: Looking 
to the Future”. The document emphasised the 
importance of S4C as the only Welsh language 
TV channel, which has been providing a public 
service for Welsh speakers in Wales and beyond 
since the 1st November 1982. Over the years 
the TV industry has evolved into today's multi¬ 
platform environment which offers countless 
opportunities for the Welsh language and for 
Welsh content to be more visible than ever 
before. Changes in viewing patterns and 
digital developments also present far more 
opportunities to get involved with S4C, and the 
audience is more mobile than in the past. The 
combination of these factors sets an enormous 
challenge for us all for the future. 

We accept this challenge with enthusiasm and 
confidence and with a determination to create 
exciting opportunities for S4C and its audience 
and for the Welsh language on our journey over 
the coming years. 

The Audience 

As the quantitative measures which are in this 
Annual Report show, the numbers using S4C 
services are growing. There is an increase in 
total viewing on television, and an increase on¬ 
line also in Wales and beyond. Once again the 
on-line increase in particular was very strong 
- almost 200% higher than the previous year in 
S4C’s first full year as an independent channel 
on iPlayer. Alongside this, the trend continued 
for a reduction in viewing of public service 
channels on TV in Wales. On average, the 
numbers of those viewing these channels fell 
by 8%. The reduction affected all public service 
channels in Wales and S4C did not escape this 
effect completely, with a 5% reduction in the 
number of viewers in Wales as more people 
viewed online and on-demand. 

So, with TV viewing increasing, and growth in 
popularity of online and on-demand services 
continuing at a substantial rate, it is very 
important for us to understand viewing patterns 
fully as they continue to evolve. 

In 2015/16 for the first time, we received 
information from an audience research 
company which includes weekly reach amongst 
Welsh speaking adults on TV and online. The 
figures report that over 400,000 people 
watched our content weekly on one platform or 
another during the second half of the year, and 
we look forward to receiving the research for a 
full year in 2016/17. 

Digital Platforms and TV 

One of the strengths of the new data for S4C 
is that it helps us create a body of information 
which enables us to recognise trends which are 
relevant to viewing patterns of Welsh language 
media content. It is these trends which are 
important, and what we’re seeing is the trend 
for people to view more via our on-demand and 
on-line sites in particular than ever before. And 
as the public shows us that they are increasingly 
eager to receive services via digital platforms 
and to see content which incorporates strong 
digital elements, I strongly believe that S4C’s 
services need to evolve and change in order to 
meet demand. 


During 2015/16 we began operating our 
new Digital strategy. The strategy has been 
formulated in order to help reach the under 
35’s and future audiences; to ensure that our 
content can be easily discovered by exploiting 
the potential of digital platforms and social 
networks in particular; to drive traffic across 
platforms with a focus on mobile; and to ensure 
relevance of content to the target audience. In 
practice, this means increasing the public profile 
of S4C content via platforms such as Facebook, 
Snapchat and Periscope, to name three 
examples. We're now commissioning short 
form video content for our digital platforms 
and much of the communications team's work 
is focused on deepening the relationship with 
the public using digital platforms - including 
developing opportunities for the public to 
receive more service-related information 
directly. 

As the public’s preferences for receiving 
information change, the objective for S4C is to 
find new opportunities to ensure prominence 
for Welsh language content. 

Content 

But whichever platform is favoured by viewers 
- be they amongst the vast majority who watch 
S4C on TV or the increasing number who use 
digital means - it is the quality and appeal of 
the content which is of central importance. 

We can be proud of our provision across 
all genres - children's programmes, factual, 
sport, drama, and entertainment - but I have 
continued to drive a culture of ensuring 
continual improvement in this regard. It was a 
clear objective for the year to begin to lighten 
the schedule and to improve our entertainment 
provision. Highlights such as Anita and 
Celwydd Noeth have begun to re-establish S4C 
in the public consciousness as a destination for 
Welsh comedy and entertainment. I hope this 
will support successful long-running series such 
as Jonathan and Pryd o Ser, and I look forward 
to seeing more progress in this area over the 
coming years. 

In last year’s report, I wrote of our ambition 
to commission more drama. We saw the 
early fruits of this objective during 2015/16, 
with series such as Byw Celwydd, Dim Ond y 
Gwir and the new look Gwaith Cartref. It was 
also a pleasure to be able to re-introduce a 
fifth weekly episode of Pobol y Cwm to the 
schedule. Establishing a mid-week drama slot 
has proved challenging, and we will continue to 
closely monitor the audience response over the 
coming year. The Sunday evening 9 o’clock slot 
continues to be a popular home for our highest 
profile dramas. Byw Celwydd, in particular, 
succeeded in generating attention in Wales 
and beyond - adding to S4C’s reputation as a 
drama provider of the highest quality, alongside 
series two of Y Gwyll/Hinterland which was 
also broadcast over the winter. These are major 
drama productions of a kind that cannot be 
maintained in the schedule throughout the year 
for budgetary reasons, but it is good to see 
the rest of the world getting the opportunity 
to appreciate Welsh content, with Y Gwyll/ 
Hinterland being shown by broadcasters 
internationally and of course by the on-demand 
provider Netflix. 

It was a big year for our sports services - 
the Rugby World Cup, football’s Euro 2016 
qualifying games, and new slots for our 
domestic rugby and football services. It’s fair 
to say that our live sports service on weekends 
has so far found it difficult to establish itself 
since the Saturday Prol2 broadcast rights were 


bought by a subscription broadcaster. The 
cost of broadcasting rights, and competition 
between broadcasters for the most attractive 
games, has affected audience reach, and 
the variable nature of the domestic content 
continues to be a strong influencing factor on 
audience appeal. It was also clear that a lack 
of HD provision was a barrier to attracting 
audiences at times. 

Significant change was introduced to our 
children and young people’s service at the 
beginning of the year. With content across 
both TV and on-line, S+ is an important 
development for the Stwnsh brand. And as 
part of the continued success of Cyw, a number 
of new faces were introduced on-screen. 

Our factual programming proved how broadly 
the channel can appeal, with high quality and 
original content. From stories which arise from 
historic events, such as Philip Jones Griffiths: 
Ffotograffydd Rhyfel Fietnam about the world- 
famous photojournalist, to a series providing 
a peek into the celebrity world in Jude Cisse: 

Y Wag o Fon. It’s also important to note 
the greatly appreciated coverage of the two 
electoral campaigns that fell within this year. 

I would like to thank the whole commissioning 
team, led during the year by Dafydd Rhys. 
Dafydd will be leaving S4C at the end of 2016, 
and I would like to thank him wholeheartedly 
for his commitment and tireless work in 
steering our content provision during a period 
of continuous change. 

I would also like to take this opportunity to 
thank all S4C’s staff for their professionalism 
during this extended period of change, as well 
as those with whom we work so closely in 
production companies throughout Wales and 
at BBC Cymru Wales. Their hard work and 
their creativity are the core assets on which the 
channel depends. 

The Future 

A range of major challenges face S4C 
during the next period. We must ensure 
sufficient funding for the channel along 
with its continued independence; meet the 
creative challenges involved in attracting 
the population’s attention within a media 
landscape full of rich, exciting and multi¬ 
talented players; find the new platforms which 
are popular with the audience and ensure S4C’s 
place on them; and continue to make a vitally 
important contribution to our language, culture 
and economy. 

The Welsh language is one of Wales’, and 
the UK’s, unique strengths, and undoubtedly 
its presence in the media has played a vital 
role in its ability to come through a difficult 
period in its vast history. Today, as the media 
landscape transforms, with TV remaining a key 
component, S4C’s role is to ensure that Wales’ 
best talents are harnessed in order to ensure 
the prosperity and success which will set strong 
linguistic foundations for future generations. 

I look forward to working with the team 
internally, the independent production sector, 
BBC Cymru Wales, and with all the outstanding 
talent in Wales, both in front of and behind the 
camera, to make this a reality over the coming 
years. 


22 


Blaenoriaethau Strategol S4C ar gyfer 
2015/16 

Rhoddir arweiniad i wasanaethau S4C gan bedair blaenoriaeth 
strategol sydd wedi eu datblygu gan Awdurdod S4C er mwyn 
arwain gwaith S4C ac er mwyn sicrhau fod holl wasanaethau S4C 
yn ymateb i anghenion y gynulleidfa. 

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn nodi sut y mae S4C wedi 
cyflawni'r Blaenoriaethau Strategol yn ystod 2015/16. 


1. Darparu gwasanaeth poblogaidd o safon uchel, ar amrywiaeth 
o Iwyfannau cyfoes, gan sicrhau fod y cynnwys ar gael i’w 
dderbyn a’i ddefnyddio unrhyw amser, unrhyw le. 

2. Dyfnhau ein hadnabyddiaeth o’r gynulleidfa, ei gofynion a’i 
barn am y gwasanaeth, a sicrhau bod hyn yn greiddiol i waith 
S4C. 

3. Sicrhau perthynas effeithiol a chreadigol gyda chyflenwyr a 
phartneriaid eraill. 

4. Parhau i sicrhau gwerth am arian a manteisio ar gyfleoedd 
masnachol. 


23 


S4C’s Strategic Priorities for 
2015/16 

S4C’s service are guided by four Strategic Priorities, developed by 
the S4C Authority to provide focus to S4C’s work and to ensure 
that all of S4C’s activities respond to the needs of the audience. 

This Annual Report sets out how S4C has delivered its Strategic 
Priorities during 2015/16. 

1. Provide a high quality and popular service across a range 

of contemporary platforms, ensuring that the content can be 
accessed and viewed at anytime and anywhere. 

2. Strengthen our understanding of the audience, its requirements 
and its response to the S4C service and ensure that this is 
central to S4C’s operation. 

3. Ensure an effective and creative relationship with suppliers and 
other partners. 

4. Continue to deliver value for money and make the most of 
commercial opportunities. 



24 


Sut mae S4C wedi cyflawni’r Blaenoriaethau Strategol 


1. Darparu gwasanaeth 
poblogaidd o safon 
uchel, ar amrywiaeth o 
Iwyfannau cyfoes, gan 
sicrhau fod y cynnwys 
ar gael i’w dderbyn 
a’i ddefnyddio unrhyw 
amser, unrhyw le. 


//////////////////////// 


llllllllllllliimiHiiii 

Darparwyd amrywiaeth eang o gynnwys cyfryng 
cyhoeddus ar y gwasanaeth teledu ac arlein. 


/////////. 



toedd ehangu dosbarthiad cynnwys S4C yn 
fod yn flaenoriaeth, gydag ystod ehangach o Iwyfannau 
a dyfeisiau yn cael eu defnyddio, gan gynnwys 
iPlayer ac S4C Arlein 


% 

ifflllfflllff// 

Roedd cynnwys S4C ar gael ledled y DU, a lie roedd 
hawliau’n caniatau, mae ystod ehangach o raglenni ar 
gael ar sail ryngwladol. 



Ml 


ar deledu ar draws y DU. 

llllllllllilllllMIllMM 


welwyd gostyngiad bychan mewn cyrhaeddiad ar 
eledu yng Nghymru - a oedd yn debyg i’r hyn a 
elwyd gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill 

lllllllllllllllllllllllllllllll 


....,,,,, y 4 

Roedd defnydd cyfun o wylio ar draws tel 
yn sefydlog flwyddyn ar flwyddyn 


Ullllllllllllll r 1 

c arlein 



25 


How S4C has delivered its Strategic Priorities 


///, 


1. Provide a high quality 
and popular service 
across a range of 
contemporary 
platforms, ensuring 
that the content can be 
accessed and viewed 
at anytime and 
anywhere. 


ft Inin 

A wide range of public service media content was 

-^-d on the television service and online. 

'//////////^ 


m 


/////////////////////////A 


M 



Widening distribution of S4C’s content continued to 
be a priority, with an increasing range of platforms and 
devices being used, including BBC iPlayer and S4C 
Arlein. 



Other platforms developed indue 
(via Grabyo) on Twitter and Facebook. 




S4C’s content was made available across the UK, 


m 

and - where rights permit - an increasing range of 
programming is becoming available on an international 

iMK 

S4C’s reach on television increased across the UK. 

Reach on television in Wales saw a slight decrease 
- comparable to that seen by other public service 

III 

ml 


broadcasters. 






/////////////' 

////////M/M/////////////M/M 

Combined TV and online consumption was stable year 
on ye 

I 

Usage of S4C content online increased significantly 

I M M MM 


jin ill ill jl IIIIllllllllllllllll 1111 a 11111 ij I u i 

appreciation of S4C’s content remains high. 

Wlillllillm 

.M/f/f/// 


S4C continues to have a significant impact- linguistically, 
culturally, economically and within the educational 










2. Dyfnhau ein 
hadnabyddiaeth 
o’r gynulleidfa, ei 
gofynion a’i barn am 
y gwasanaeth, 
a sicrhau bod hyn 
yn greiddiol i waith 
S4C. 


ddisgwyliadau cynulleidfa amrywiol S4C yn 2015. Bu’r 
prosiect yn trafod gyda grwpiau o’r gynulleidfa ar draws 


ieithyddol. 


Cymru - o bob oedran, cefndir demograffig a gallu 

muJlilHi 

Bydd ffrwyth y prosiect yn ganolog i strategaeth y 
dyfodol a bydd yn gymorth i sicrhau bod gwasanaethau 
S4C yn berthnasol i’r gynulleidfa - o ran disgwyliadau 


o ddefnyddio 
’i gymuned o 


Roedd Gwifren Gwylwyr - llinell gymorth gwyliwyr 
- ar gael 365 diwrnod y flwyddyn i ateb ymholiadai 


dros 


’r post. 


Derbynic 

fl 

Gwel 

Iff to 

cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, Facebook 
Instagram, Snapchat a Periscop 

®€_I.. 

o ran 


m n n n n u n n 

iylweddol hefyd yn y berthynas rhwng 
f ar ystod o Iwyfannau cyfryngau 


ys.goi 


rlltu gyda’n c 


Wyddgrug a Uundain i drafod gwasanaethau 
derbyn adborth y gynulleidfa. 


Roedd presenoldeb S4C mewn digwyuuidudu 
cenedlaethol a sioeau - Eisteddfodau, y Sioe Frenhinol 



2. Strengthen our 
understanding of the 
audience, its 
requirements and its 
response to the S4C 
service and ensure 
that this is central to 
S4C’s operation. 


A major project to learn more about the expectations 
of S4C’s diverse audience was undertaken in 2015. This 
project engaged with the audience - across Wales, of all 
ages, demographic groups and linguistic abilities. 




m 






////////// 


i i 


The insight gained will be central to future strategy and 
will help ensure that S4C’s services are relevant to the 
audience - in terms of content and quality expectations, 
means of accessing content and interaction between 



uwifren Gwylwyr - S4C’s viewer hotline - continued 
to be available 365 days of the year to answer viewer 
queries online, by telephone and post. 




L 


i 

Gwifren received over 14,000 audience communications. 

1/1I/IMII//1//M 


,„////, 
//////// 



Significant growth was also seen in engagement 
between viewers and S4C on a wider range of social 
media platforms, including Twitter, Facebook, Instagram, 
Snapchat and Periscope 


Eisteddfodau, the Royal Welsh Show and Cyw’s 













28 


3.Sicrhau perthynas 
effeithiol a chreadigol 
gyda chyflenwyr a 
phartneriaid eraill. 


4.Parhau i sicrhau 
gwerth am arian a 
manteisio ar 
gyfleoedd masnachol. 






/////////////// 


Nod S4C yw datblygu partneriaethau arloesol 
chreadigol gyda sefydliadau ledled Cymru lie gall 


,„//////, 

a 


Cynhaliwyd partneriaett 
sefydliadau ledled Cymru, < 

■■IIIIII II mm 


'uniuJJlwJ Uluum .,„/ W/// 

yr Eisteddfod Genedlaethol, 

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, 
Cymdeithas Amaethydc 
Mudiad Meithrin, 

Urdd Gobaith Cymru, 

Cyngor Llyfrau Cymru, 

Cyngor Celfyddydau Cymru, 
Canolfan y Mileniwm, a 
Theatr Genedlaethol Cymru. 
liiilllM 


'IMIMIIIIU 

Cynhaliwyd perthynas gref, adeiladol a chreadigol 
gyda’r sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru er 
mwyn galluogi S4C i ddarparu gwasanaethau arloesol o 
ansawdd uchel, ac er mwyn i’r cwmnlau cynhyrchu 
datblygu sgiliau ac arbenigedd o fewn y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru. 

1 ML 

Roedd gweithredu rhaglen effeithlonrwydd S4C yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth bwysig i S4C. 

Mae dros £17m o arbedion effeithlonrwydd gros 
cyfansawdd wedi eu cyflawni yn unol a’r rhagle 


effeithlonr 


//// 





h 



Mae cost fesul awr y gwasanaeth yn parhau yn isel iawr 
o’i gymharu a 



Mae cost darparu’r gwasanaeth fesul w^ 
gynulleidfa S4C wedi gostwng i £0.82. 

Parhawyd i ddatblygu cynlluniau effeithlonrwydd tymor 
hir, gan gynnwys y prosiectau i adleoli pencadlys S4C 
i Ganolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin ac i gyd-leoli 
gwasanaethau technegol S4C gyda BBC Cymru yn 

erdydd. 

^ / / / / //ia/ / / ///y /j / / //^ / 

Roedd gweithgareddau masnachol yn parhau i 
ddarparu refeniw ar gyfer S4C - gan gynnwys gwerthu 
hysbysebion a chyfleoedd i noddi rhaglenni. 





29 


3. Ensure an effective 
and creative 
relationship with 
suppliers and other 
partners. 



llh 


S4C aims to develop innovative and creative 
partnerships with organisations across Wales where bott 
we and our partners can maximize the impact of our 

Hi 

1 ijjj 1111ii 111111111111 /////////////// 11111111111 u hIIIHHtI in 11111 u u11111111111111111111 

Partnership work continued with a range 

organisations across Wales, including 




W////////////M 

the National Eisteddfod, the Urdd Eisteddfod ar 
Llangollen International Eisteddfod, 
the Royal Welsh Agricultural Society, 

Mudiad Meithrin, 

Urdd Gobaith Cymru, 
the Welsh Books Council, 

The Arts Council of Wales, 

Wales Millenium Centre, ar 
Theatr 


I 



A strong, constructive and creative relationship w£ 
sustained with the independent production sector 
in Wales to enable S4C to deliver high quality and 
innovative services and the production companies to 
develop the skills base and expertise within the creative 
industries in Wales. 


4.Continue to deliver 
value for money and 
make the most of 
commercial 
opportunities. 


Implementation of S4C s Efficiency Programme 
continued to be an important priority for S 

Over £17m of cumulative gross efficiency savinc 
delivered under the Efficiency Programme. 

Cost per hour remained very low compared to o 
public service broadcasters. 

i /Iff fl till 

Weekly cost of providing the service to 

llmlllllti11 


including major projects to relocate S4C’s headquarters 
to Yr Egin in Carmarthen and to co-locate S4C’s technical 
services with BBC Cymru in their new broadcasting 
centre in central Cardiff. 

Willi 


for S4C - including advertising sales and progra 






30 


Drama 



Cyfoes a heriol Pobol y Cwm yn 61 i bum noson yr wythnos 

Contemporary and challenging Pobol y Cwm back to five nights a week 



Cydnabyddiaeth ryngwladol 

International recognition 


Ffefrynnau S4C arlein ac iPlayer 

S4C on-line and iPlayer favourites 


Plant a Phobl Ifanc Children and Young People 



Cyw - cyfraniad allweddol i gaffael Stwnsh - llai o oriau, ond buddsoddiad uwch 
iaith fesul awr 

Cyw - a key contribution to language Stwnsh - fewer TV hours, greater spend 
acquisition per hour 



Pump - prosiect arlein newydd 

New on-line project - Pump 



























32 


Digwyddiadau Events 




Yn dathlu diwylliant drwy’r flwyddyn 

Celebrating culture throughout 
the year 


Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Music and Arts 


33 



jupsiwr mm 

irs - of course 

//////////////////////////////// 


Bandi 

Brass 


iiiiiiiiiiiiiiiii 



















34 


Ffeithiol Factual 



Hanes Cymru’n fyw ar y sgrin 

Bringing Welsh history alive 


Dogfennau sy’n Datblygu partneriaethau 
ennill gwobrau gyda darlledwyr ledled y byd 

Award-winning Forging relationships with 
documentaries broadcasters worldwide 



Sylw i ferched 
Cymru 

A focus on Welsh 
women 


Ymchwilio ein DNA 

Investigating our DNA 


Straeon sy’n gafael - 
mewn bywyd bob dydd 

Children’s Ward - 
the Welsh experience 




35 


Chwaraeon Sport 






















36 


Adloniant a Chomedi Entertainment and Comedy 



Fformatau 

Hwyl hanner call 

Traddodiad byw 

gwreiddiol 

Original formats 

Offbeat madness 

A still flourishing tradition 


Crefydd Religion 



37 


Rhaglenni Dyddiol, Hamdden a Nodwedd 

Daily Magazine, Lifestyle and Feature Programming 





































38 


Newyddion a Materion Cyfoes News and Current Affairs 



Etholiad 2015 - croesholi’r arweinyddion 

Election 2015 - putting leaders on the spot 


Newyddiaduraeth safonol; straeon 
newydd Cymru mewn dyfnder. 

Authoritative, breaking stories, 
the Nine o’clock meeting point 



Dysgwyr Learners 


39 






dal ati 


Adnoddau dysgu 
Cymraeg 24-awr y 
dydd 

A 24-hour resource 
for learning the 
language 


Rhaglenni arbenigol 
ar fore Sul 

Specialist programmes 
on Sunday mornings 



Cymorth arbenigol arlein 

Expert on-line help 
















40 




1. Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedd y nifer fwyaf 
posibl o ddefnyddwyr o fewn eu cynulleidfaoedd targed 
gan gynnwys holl wylwyr a siaradwyr Cymraeg. 

(Mae’r targed hwn yn cyfeirio at Gymru, ond byddwn hefyd 
yn adrodd ar ffigurau’r DU). 

li 

2. Cynnydd pellach o o leiaf 10% i wylio arlein i gynnwys S4C 
ar Iwyfannau digidol gan gynnwys S4C Arlein ac iPlayer. 

IMIIMIIl 

IffM/iUiff Mm 





3. Sicrhau bod gwasanaethau S4C yn darparu gwerth am 
arian i’r gynulleidfa. 

Gwerthfawrogiad 

mmm : 

4. Gwerthfawrogiad o raglenni S4C ymysg siaradwyr Cymraeg 
i fod cystal a rhaglenni’r prif ddarlledwyr cyhoeddus eraill 

yn T r f f 

5. S4C i gael ei ystyried a chryfderau uwchlaw sianeli eraill 
wrth adlewyrchu Cymru a’r Cymry. 

Effaith 



6. Gweithgarwch darlledu S4C i gael effaith gadarnhaol 
ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl 
ddiwylliant Cymru. 

mi I Si Hill 

7. Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer 

msm 

8. Cael canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C yn 
darparu ar eu 

nwscanaothai i arlrlac: 


cyfer yn llwyddiannus gyda rhaglenni a 



41 


Usage and Reach 


1. The S4C services should seek to maximize their reach among 



target audiences including all viewers and Welsh speakers. 
(This target refers to Wales, but we will also report on UK 


2. Further increase of at least 10% to online viewing for S4C 
content on digital platforms including S4C Arlei and iPlayer. 


Value 

3. Ensure that S4C’s services provide value for money to the 

mmmmmI I I Ilhlln 







Appreciation 

4. Appreciation of S4Cs programmes amongst Welsh speakers 
to be as good as that of programmes by the other main 
public service broadcasters in Wales. 

if ill 

5. S4C to be considered as having strengths above other 
channels when reflecting Wales and the Welsh people. 


9 




J 


& 


Impact 






6. S4C’s broadcast activity to have a positive impact on the 
development of the Welsh language and people’s awareness 
of the culture of Wales. 

■7IB 

7. Appreciation and good use of the services for children. 

8. Achieve a perception amongst those learning Welsh that 
S4C successfully provides appropriate programmes and 
services for them. 




















42 



Ar deledu 





43 









161,000 

Nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru sy’n gwylio 

ar gyfartaledd bob wythnos ar deledu 

(gan ddefnyddio data BARB. 2014/15:173,000) 




9.9 miliwn 

Gwylwyr S4C drwy’r DU sydd wedi gwylio rhyw ben yn ystod 
2015/16 (2014/15: 8.4m) 




8.1 miliwn gwylwyr S4C tu allan i Gymru yn ystod 2015/16 
(2014/15: 6.6m) 


286,000 o wylwyr tu allan i Gymru’n gwylio S4C bob wythnos, 
gyda dros 8.1m wedi gwylio’r gwasanaeth ar ryw adeg yn ystod 
2015/16. 



1.9 miliwn 

Cyrhaeddiad darpariaeth S4C o’r digwyddiadau ar deledu 
(2014/15:1.2m) 


45 








8.4 miliwn 

Sesiynau gwylio cynnwys S4C arlein - ar S4C Arlein a 
BBC iPlayer 
(2014/15: 5.7m) 




59% 

Cynnydd yn nifer y sesiynau gwylio ar ddyfeisiau symudol ers 
2014/15 



8.4 million 

Viewing sessions to S4C content online - across S4C Arlein 
and BBC iPlayer 
(2014/15: 5.7m) 




increase in total viewing sessions since 2014/15 



59% 

increase in viewing sessions on mobile devices since 
2014/15 



2.3 miliwn 

Sesiynau gwylio cynnwys ffurf fer S4C ar Twitter a Facebook 
(Gan ddefnyddio Grabyo. Rhwng 01/10/15 - 31/03/16) 




Mae defnydd o gynnwys S4C gan siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru ar deledu a llwyfannau arlein yn sefydlog. 


Mae ymchwil yn nodi fod defnydd o gynnwys S4C gan 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru (nid yw’r panel yn darparu 
data ar sail DU hyd yma) - gan ystyried wylio ar deledu ac 
arlein, wedi parhau’n sefydlog yn 2015/16. 




43.7 miliwn 

Oriau o gynnwys a wyliwyd 

Cyfanswm oriau o gynnwys S4C a wyliwyd ar deledu ac arlein 
(2014/15: 44m) 

[Ffynhonellau: BARB, S4C Arlein a BBC iPlayer] 




Cyrhaeddiad cynnwys S4C ymysg siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ar 
deledu ac arlein 

161,000 - cyrhaeddiad teledu - siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
14,000 cyrhaeddiad unigryw arlein - siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
(Cyrhaeddiad unigryw arlein - data ar gyfer Ch3 a Ch4) 

(2014/15173,000 Cyrhaeddiad teledu - Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru) 
(Ffynhonellau: BARB a Phanel Cyfryngau Cymru) 


49 



S4C usage by Welsh speakers in Wales across 
television and online platforms remains stable. 


Media Panel Wales’s research indicates that usage of S4C 
content by Welsh speakers in Wales (the panel does not yet 
provide data on a UK basis) - when taking into account 
television and online viewing, remained stable in 2015/16. 





Reach of S4C content amongst Welsh speakers in Wales on 
television and online 

161,000 - television reach - Welsh speakers in Wales 
14,000 - unique online reach - Welsh speakers in Wales 
(unique online reach - data for Q3 & Q4) 

(2014/15173,000 television reach Welsh speakers in Wales) 
(Sources: BARB and Media Panel Wales) 


50 


Mae’r graffiau isod yn nodi cyrhaeddiad (ar deledu) gwasanaeth S4C ar sail blynyddol, misol ac wythnosol. 


Cyrhaeddiad wythnosol (o leiaf 3 munud olynol) 
613k 
476k 



551k 

o 


383k 

o 


605k 

o 


360k 


629k 

o 


343k 


223k 

o 

212k 

- - o 

187k 

245k 

173k 

286k 



V - 


- - -o' 

137k 


O 



2011/12 

2012/13 

T 

2014/15 

2015/16 


Q DU /UK 
Q Cymru / Wales 

Q Si. Cymraeg yng Nghymru 
Welsh speakers In Wales 
Tu allan i Gymru 
Outside Wales 



Q Si. Cymraeg yng Nghymru 
Welsh speakers in Wales 
Tu allan i Gymru 

Outside Wales 


Cyfanswm cyrhaeddiad y flwyddyn (o leiaf 3 munud olynol) 


8,396k 

o 


9,860k 

o 

8,062k 



5,803k 

. o 

o 

tIK IlfluTiTl 

5,316k 

.. o. 

4,765k 



o 

3,857k 

o 



3,310k 

o 

2,006k 

1,946k 

1,739k 

1,800k 


1 urn III III 

o 

545k 

o 

o 

snnk 

o 

o 

o 

469k 

o 

. o :/,/ 

461k 

2011/12 

2012/13 

2013/14 

2014/15 

i i 

2015/16 


Q DU /UK 

Q Tu a,,an ' Gymru 

Outside Wales 
Q Cymru / Wales 

Si. Cymraeg yng Nghymru 

Welsh speakers in Wales 


Cyrhaeddiad Teledu yng Nghymru 

Cyrhaeddiad S4C ar deledu yng Nghymru o’i gymharu gyda darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill yn 2015/16 



2013/14 

2014/15 

2015/16 

+/- 

ITV 

2,118 

2.092 

2,055 

-2% 

BBC1 Wales 

2.264 

2,219 

2,174 

-2% 

CH4 

1,352 

1,262 

1,211 

-4% 

S4C 

383 

360 

343 

-5% 

CH5 

1,469 

1,442 

1,369 

-5% 

BBC4 

544 

535 

501 

-6% 

ITV3 

555 

549 

513 

-7% 

BBC2 Wales 

1,702 

1,624 

1,507 

-7% 

ITV2 

1,081 

967 

891 

-8% 

ITV4 

557 

553 

493 

-11% 

CBBC 

197 

172 

143 

-17% 

CBeebies 

270 

310 

252 

-19% 

[Cyfartaledd cyrhaeddiad 

wythnosol, wedi ei 

nodi fel miloedd] 




Beth yw ‘Cyrhaeddiad’? 

Cyrhaeddiad yw’r term a ddefnyddir ar gyfer nodi faint o bobl unigol sy’n 
(a lie nodir hynny ar Iwyfannau eraill) dros gyfnod penodol. 

Mae’r data a gyflwynir uchod yn cynnwys cyrhaeddiad teledu (gan ddefnyi 
defnydd arlein (gan ddefnyddio S4C Arlein a BBC iPlayer) a data cyfun ar 
ddefnyddio data a ddarparwyd gan Banel Cyfryngau Cymru cwmni TRP). 



The graphs below sets out the reach (on television) of the S4C Service on an annual, monthly and weekly basis. 


Weekly Reach (at least 3 consecutive minutes) 



2011/12 


2012/13 


2013/14 


2014/15 


Q DU /UK 
Q Cymru / Wales 

Q Si. Cymraeg yng Nghymru 

Welsh speakers in Wales 

Tu allan i Gymru 

Outside Wales 


2015/16 



Annual Reach (at least 3 consecutive minutes) 



2011/12 


2012/13 


2013/14 


8,396k 9,860k 

o — — o 

6 8,062k 

6 ' 5?6k ^ Q DU / UK 

Q Tu allan i Gymru 

Outside Wales 
Q Cymru / Wales 

Si. Cymraeg yng Nghymru 

Welsh speakers in Wales 

'' 800k 1,798k 

u o 

500k 461k 

__ ! _ 

20.14/15 2015/16 


Television reach in Wales 

S4C television reach in Wales compared to other public service broadcasters in 2015/16 


ITV 

BBC1 Wales 
CH4 

/a #a L 

CH5 

BBC4 

ITV3 

BBC2 Wales 

ITV2 

ITV4 

CBBC 

CBeebies 


2013/14 

2,118 

2,264 

1.352 

383 

1.469 

544 

555 

1,702 

1,081 

557 

197 

270 


2014/15 

2,092 

2,219 

1,262 

7360 /////// 

1.442 

535 

549 

1,624 

967 

553 

172 

310 


2015/16 

2,055 

2,174 

1,211 

343 

1.369 

501 

513 

1,507 

891 

493 

143 

252 


V 

- 2 % 

- 2 % 

-4% 

/M/// 

-5% 

- 6 % 

-7% 

-7% 

- 8 % 

- 11 % 

-17% 

-19% 


[Average weekly reach, expressed in thousands] 


Ifflflmmmnftwffrmill 

Reach is the term used to indicate how many individuals watch S 
fmmi platforms) over a particular perio mu m m IJi 

The data set out above includes television reach (using BARB 3 
and BBC iPlayer data) and combined Television and Online reach 




































































































































































52 


Defnydd arlein o gynnwys S4C 

2. Cynnydd pellach o o leiaf 10% i wylio arlein i gynnwys S4C 
ar Iwyfannau digidol gan gynnwys S4C Arlein ac iPlayer. 


Sesiynau gwylio arlein 
Online Viewing Sessions 


9,000,000 

8 , 000,000 

7,000,000 

6 , 000,000 

5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2 , 000,000 

1 , 000,000 

0 



2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 


'/// Arall/Other 

iPlayer 
S4C Arlein 


53 


Online use of S4C content 

2. Further increase of at least 10% to online viewing for S4C 
content on digital platforms including S4C Arlein and iPlayer. 


Sesiynau Gwylio S4C Arlein ar Ddyfeisiau Symudol 
S4C Arlein Viewing Sessions on Mobile Devices 




'vt LD 


Ugain uchaf cynnwys ffurf fer ar . 

(Gan ddefnyddio Grabyo, o 1 Hydref 2015 i 31 Mawrth 2016) 

Teitl 

Rhaglen 2: Ceffylau Cymru 
Hysbyseb Nadolig S4C #UnSeren 

itiltilllJIIIIIIIIIIII ti ti til 

mam m m I 


a Facebo' 


/flTwitf§f ; 

gwyiio 


mmi 


wj i 
ml 

Ml 


mm 

ml 

ml 


Hi 

Mi 

mu i 

I m l 

lllfrM i 


r yn 


M 

//Mm 

//M I I 

l ml III 
Ml 

//M 


Ceffylau Cy 

Caffi Pantycelyn, Glanai 
Nigel Owens: Y Gorau'n y Byd 
Pob Iwc i dim rygbi Cymru oddi wrth 
Seren Bhangra: Nesdi Jones 
Babi Del: Ward Geni 
“Dim Ond Un” Cordia #CIG2016 
GWAITH CARTREF | PROMO 3 
Jonathan JonathanCam 
Gwaith Cartref 
#Fi - Stori Christian a Joe 
Gol fuddugol Steve Lewis i Fangor 
40 Uchaf Cmon Midffild 
Un Seren - Alys Williams 
35 Diwrnod 
Ffasiwn Bildar 
Run Sbit 

Sgwrs a Geraint Jenkins 

Mae ymgysylltu gydag S4C ar IwyTe 
cymdeithasol yn parhau i gynyddu 


Sesiynau 

94,016 
56,772 

MSI, 742 I/ I /I 
42,547 
31,914 
28,246 
26,045 

/////////////MM 24 ’ 665 llB 

ti titiftMMtil ||! 11 

||||«23,605 1 11 I 

||||||20,126 til 

III !!! 19 , 048 H til 

||||||18,193 i/ I 
erbyn Rhyl 18,013 

titi ti ti titiltim I 

16,979 
16,408 
15,943 

///////» 


Iwyfannau cy 

''Wj&MIiII 


/fryngai 



Top 20 Short form content on 

i Grabyo, from 1 October 2015 to 31 March 2016) 

lllllllllllllli Title 

Rhaglen 2: Ceffylau Cymru 
Hysbyseb Nadolig S4C #UnSeren 
Ceffvlau Cvmru 


'"Viv 


an 


d Facebo 




sessions 


(via • 


i m l 

W l 

tiff I 

ti l 

111 

ml 

111 


10 

ml 

tim I 

13 

M I : 

'Hmllll 


Viewing 

//////!4,016 mum! 
56,772 
51,742 
42,547 
31,914 
28,246 
26,045 
24,665 
24,248 
23,605 
20,126 
19,048 

III tifflm til 

Rhyl 18,013 
17,642 
17,089 


16 

llll 
//■! 
//■/ 

Wi 


HysUyj^- 
Ceffylau Cymru 
Caffi Pantycelyn, Glanaman 
Nigel Owens: Y Gorau’n y Byd 
Pob Iwc i dim rygbi Cymru oddi wrth S4C! 

Seren Bhangra: Nesdi Jones 
Babi Del: Ward Geni 
“Dim Ond Un” Cordia #CIG2016 
GWAITH CARTREF | PROMO 3 
Jonathan JonathanCam 

w ti mluniwmtimnm ti ti ti ti ti 

#Fi - Stori Christian a Joe 

Gol fuddugol Steve Lewis i Fangor yn erbyn 
40 Uchaf Cmon Midffild 
Un Seren - Alys Williams 
35 Diwrnod 
Ffasiwn Bildar 
Run Sbit 

Sgwrs a Geraint Jenkins 

Engagement with S4C on social media 
continues to grow 


16,979 

16,408 

15,943 

15,780 


platforms 



face f 

tititiwtilim 

Imttiwm 



56 


10 Rhaglen uchaf S4C fesul genre yn 2015/16 

S4C top 10 programmes by genre in 2WS/16 

/////// /////////////////III ///////////////////// I//1 loopraim l I I m l HjJwRfRWmi nwwWRUffl 


Adloniant Entertainment ligwyddiadau Events 


'ImUmtfflmlmffmlmulm^ 

'ml 

lmmmmBmnWm mb i 

//J#M#W/CWf/AN'#(jBI'R BYD Wsllllllllllllllllllllllllllll 

ll mil l 

//;@S/r0DDffD,D/)(fB/UMDD/™///#///////#/// 

llllllllllllmllllllllh 

///O/NAIN##/#####/######////# 

Imlli 


lllllllllllmlllllllll 

###Mw####/##/##/###/#//# 

mill 

f/MiMllMllilf/I/M 

'lllllllllllmlllllllll 

vcMMmW########/###/#////////// 

'llmlll 

//MrMwiw^^ 

llllllllllllmlllllllllli 

'MnM.HAN CWPAN RYGBI’R BYD 20W I I /////////////////, 

// ml 


llllllllllllmlllllllllh 

ImlwmHlmlmMmmiimMm 

1 ml i 

IlilummwmlwiBlIlllllllllllw 

llllllllllllmlllllllllh 

/MwWM'N#/##/######/##/#/////// 

mi 

llmmlmmmlmnmwum 

'lllllllllllmlllllllllll 

yc^MiWR####/####/#/###////# 

Will 

mmm 'D#d/#newab#g##/////#/ 

llllllllllllmlllllllllll 


'ml 

/ 1BWJ 201a/////////// 

/V/////v///wy/////////// 

hhik dy (fm Mii§ iik 


firama a Ffil||||rama 

& Film 


'IHIh 

IIMIMMiilJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

88 


1 mill 

///f/ /© w,wi///////////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 


1 ml 

//#y3 / wy,i//i////////////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

/MM#####///#####/#////#////////// 

lllmllli 

///////////////////////////////////////// 

lllllllllllmlllllllllll 

ImmmRmltlmillmmmm 

■mil, 

///////////////////////////////////////////////////, 

llllllllllllmlllllllllll 

'/dMwMMMd###/######///#/# 

'Imlli 

IlmfBlNlmJlllllllllM 

llllllllllllmlllllllllll 

/MM##/#/#######/##/#////# 

IIMil 

//Av ^W/V;!/#/////////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

/^y/R/Mw®J^^ra'///////////////////////////////////////////////////////////// 

lllmlli 

//////////////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmllllllllll 

/PE?PJr^////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////y 

Imlli 

v#W/P ry/M'Np/fey /////////////////////////////////////////////, 

'llllllllllmilllllllll 


mi 

/MrM//M 

fi IBii 

Chwaraeon Sp||#|||||f||| 


Drama leuenctid wmmjmarna 

WMJUlUdiU^ilEMMlUUMUMl11 /// II // III //// 11 /////// IIII/////IIi 

240 

MIMlUil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 

57 

1 IUIMIBIBHMKBMtilHiil htl BttttfMwII111111111111111111111111111111111111 

'llmll 

/ / /7////////////////////////////////// 

lllllllllllmlllllllllll 

1/mtffmlmmMrlmm 

illmll 

//MG),VV/NP/>?v /R0,V^WP/ //////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

1RMMBI IBMB&II (ISktttl ^t^mmHiM)llllllllll/llllllllllmlllllllllll 

llmll 

//mo b///////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

CLWBRVGBl RHYNGWLADQ#//#///////////////////////////# 

lllmlli 

7/fy#/MD##^#/#////#//////#////#^ 

1 llllllllllllmllllllllh 

'ICiMBIBHMIiBti^^iiyiUiMWfi'illllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

llmll, 

'//Wl/D/W ,W/Ri0w MP ,7//////////////////////////////////. 

l ///#///# i 

VGlWB/RyGiWWD#d#M//SlM#M////////////////////////////////////i 

'llmll 


llllllllllllmlllllllllh 

ImJmmmimmmlmllvIm 

1 m 

//m^W/Wp/M/ b/////////////////////////// ////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

IIMWBIIilWftBIII&ttttlmtiMIMWmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln 

lllmllli 

//p5CDyyMb/# //////////////////////////////////// 

'llllllllllllmlllllllllll 

////////////////////////////////// 

Wm i 

'Romm 

/////////V/W/////////// 

Crefydd Religion 


Hamdden Leisure 


/E/OTBpi™^ 

lllmlli 

#M5/wcMM///////# 

1 1 WJ 1 

/i##rM/©/^ 

millL 

V /(R R a/c>/ aQi/wER///////////////////////////////////////////////, 

llllllllllllmlllllllllll 

'mmiimmmlmmHm 

'Imlli 1 

/ /,P,/ /Sp W/////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

ImmHmillmmlvmmMImUmmJ 

1 ml 

//M#/iM^ 

llllllllllllmlllllllllh 

/®^#N AW M/^BWlil ^W0/b^wM'Qi//////////////////////////////// 

lllmllli 

//f>^Y0/O/^,feM7#^////////////////////////////////////////// 

'llllllllllllmlllllllllll 


llmlllh 

'/ /ewy cj'/pi/s s f^////^///////////////////////////// //////a 

lllllllllllmlllllllllll 

" Aw /////////////////////////////// 

'llmll L 

///<3'^ fR ; G>p / #YmR P////////////////////////////////////////// 

llllllllllllMlllllllllh 

//b biv //////////////////////////////, 

lllmllli 


lllllllllmfllllllllllh 

llmmttlmlimiulmmlm} 

lllmllli 

//p###M/#/////# 

llllllllllmlllllllllll 


mi 

GEmapImkmJ ///// // ////////////////#////////////// 

m m 

§fj§§fj^^ 


Materion Cyfoes Current Affair 

IMUMMlllllHillllllllHill'll'll1 M l M M 

ml 

B ilmlMlIilm 


IttlmmmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

Imlllh 

'//N////////////////////////////////////////////////, 

68 

PI N G U PRl 0 DAS ARBBHkmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

'llmll 1 

//##//////////////#///////# 

llllllllllllmlllllllllh 

' /^WM / /r^w//////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

lllmllli 

/ / #6'N,cy ///////////////////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllh 

Immmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

lllmllli 

// wtew ^ //////////////////////////////////////////////////// 

lllllllllllfmllllllllll 

ImmomMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

46 

//H/feW////////////////////////////////////////////////////////// 

1 llllllllllmlllllllllll 

/s'AM/tM/n// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

llmwlh 

/ //^ e'Mcj/////////////////////////////////////////////////////////, 

l m l 

'loltlimlm^llllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

'llmll 

///N E wMbbiwN/W ////////////////////////////////////////// 

llllllllllllmlllllllllll 

//^f^yFCwiw^///////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

llmll 1 

/ / Men Gy/////// / ///////////////////////////////////////////////// 

lllllllllllmlllllllllll 

ImmmmllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

lllmllli 

//f/I^Wp////////////////////////////////////////////////////////// 



I Rtnm 

Mm)llllli 
'////Meffylau cymru//////////// 

I IIMIIt//////#////##/##/ 

///////WILWYR Y WELSH GUARDS#////////// 

m 

mMMM MM 

///////mffiwMA m r"" 1 ' 
llllllm^f^h 



1 MnmMwkiii; 

P0B0LYCWM 
P0B0L Y CWM'/ 

mMm mM 

I/I l/n\IJ 111 a 


IffliUviyr 

mmmmn 
1 mMMawm 



DENNIS 

I w 

DREIGIAU: GWARCHODWYR BERC 

//##W Y7/ V/';/ v 

WfmWMJmnnu n 

I m OS G A R#// I 111 fl I 11 I 
I ////DEWN/s/a/' DA N N E DO';; 7 ; ; ';/'/ /', / 

////Me^ 

-if 



58 



Mae’r Awdurdod yn anelu i sicrhau fod y canran uchaf posibl o incwm 
cyhoeddus S4C yn cael ei wario ar gynnwys sy’n gymharus o ran ansawdd gyda 
chynnwys rhaglenni rhwydwaith y DU ac sy’n cael ei ddefnyddio’n helaeth, tra’n 
sicrhau ar yr un pryd fod rhaglenni yn caei eu cynhyrchu yn y modd mwyaf 
effeithlon a bod cost gorbenion yn parhau yn isel. 



• Perfformiad ariannol a chynulleidfa S4C; 

• Cost S4C fesul genre; 

• Dosraniad gwariant S4C, gynnwys gorbenion; 

• Asesiad o Raglen Effeithlonrwydd S4C a gostyngiadau i 
ystod y gwasanaethau; 

• Asesiad o gost cynnwys S4C fesul awr/genre; 

• Cost y gwyliwr yr awr S4C a chost darparu ar gyfer y gynulleidfa 
fesul wythnos; 

• Effaith Economaidd S4C; a 

• Buddsoddiad S4C ar draws Cymru. 



The Authority is committed to ensuring that the highest possible percentage of 
S4C’s public income is spent on content which is comparable to UK network 
quality and that is used widely, whilst ensuring that programmes are made as 
efficiently as possible and that the cost of S4C’s overheads remains low. 



• S4C’s Cost per genre; 

• Allocation of S4C’s expenditure, including overheads; 

• Assessment of S4C’s Efficiency Programme and scope reductions; 

• Assessment of S4C’s content cost per hour / genre; 

• S4C’s cost per user hour and weekly service cost per viewer; 

• S4C’s Economic Impact; and 


S4C’s investment across Wales. 


60 


Rhaglen Effeithlonrwydd S4C 

Mae Rhaglen Effeithlonrwydd S4C wedi sicrhau arbedion effeithlonrwydd 
sylweddol ers 2010 - cynlluniwyd y rhaglen i fynd i’r afael a llai o gyllid 
cyhoeddus ar gyfer S4C ac hefyd i warchod a blaenoriaethu’r buddsoddiad 
yng ngwasanaethau S4C i’w gynulleidfa. 

Mae’r Arbedion Effeithlonrwydd a wireddwyd yn cynnwys: 

Mwy na £17m o arbedion effeithlonrwydd cyfansawdd 
gros wedi eu cyflawni 

Gorbenion S4C yn parhau’n isel ar 4.2% o gostau S4C 
yn 2015/16 

Lefel staffio S4Cn parhau i fod yn isel - 131 aelod staff 
llawn amser (FTE). 


(Wedi gostwng o gyfanswm o 166 FTE ar ddechrau 2010) 



2011 2012 2013/14 2014/15 2015/16 


S4C’s Efficiency Programme 

S4C’s Efficiency Programme has delivered significant efficiency savings since 
2010 - designed to address S4C’s reduced public funding and also to protect 
and prioritise investment in S4C’s services to its audience. 

Efficiencies delivered include: 

Over £17m of cumulative gross efficiency savings 
delivered 

S4C’s overheads remain low at 4.2% of S4C’s costs in 
2015/16 

S4C’s headcount remains low - 131 Full Time 
Equivalents 

(reduced from 166 FTE at beginning of 2010) 





62 


£0.82 


Cost darparu gwasanaeth S4C i’r gynulleidfa bob wythno 


Mae’r graff isod yn nodi’r gost fesul wythnos i S4C o ddarparu’r gwasanaeth i’r gyi 
cyrhaeddiad cyfartaledd wythnosol gwasanaeth teledu S4C drwy’r DU). Mae’r hat; 
ymdebygu i fesur ariannol a ddefnyddir gan gwmni'au teledu masnachol (“ARPU” 
refeniw fesul defnyddiwr ar gyfer gwasanaethau teledu am dal) o ran y refeniw a 
danysgrifwyr dros gyfnod penodol, ond wedi ei addasu er mwyn nodi’r gost i S4C 
gwasanaeth cyhoeddus sydd a dyletswydd i ddarparu gwasanaeth am ddim i’r gy 


R 



£1.50 


I £1.00 


£0.50' 


2010 


2011 


2012 


2013 



2014/15 

//////////////////////////////////////////// 


2015/16 




£1.57 


ffMmmmSBmmUilh 


l 

I I II 


Cost y gwyliwr yr awr S4C 

'/ /// / / //// //////////// //// / ///A /// 

Mae’r asesiad Cost y Gwyliwr yr Awr yn fesur sydd wedi ei ddatblygu gan Ymddiriedolaeth y BBC 
er mwyn asesu’r gost o ddarparu pob awr o wasanaeth teledu (heb gynnwys defnydd arlein) i 
gynulleidfa’r gwasanaeth (gan ei fesur ar sail maint cyfartaledd y gynulleidfa). 





Mae’r dangosydd hwn yn dangos cynnydd ers 2013/14. Mae hyn yn bennaf oherwydd yr effaith 
ar faint cyfartalog y gynulleidfa yn dilyn newidiadau i amserlen S4C, gan gynnwys llai o brif 
chwaraeon ar gael yn ystod yr oriau brig, a newidiadau i amserlen darlledu Pobol y Cwm yn dilyn 
dirwyn yr omnibws i ben a thorri un bennod yn ystod yr wythnos. 




£ 2.00 


£1.50 


£ 1.00 


£0.50' 


2010 


2011 


2012 


2013 


2014/15 


2015/16 











63 


10.82 


>4C Service provision - weekly cost per television user 

///////y^//yyy^//////////////yy///y^//yyy^////y^/////^ ///// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

The graph below indicates the cost per week for providing the S4C service to the audience 
expressed as the average weekly reach of S4C’s television service across the UK). This equation 
an be considered similar to a financial measure used by commercial television companies 
(“ARPU” -average revenue per user for subscription services) to report on revenues generated 
ay subscribers over a given period, but has been modified to state the cost to S4C as a public 
service broadcaster that has a duty to provide a free to air service to its audience. 


m, 




£1.14 

O 

£1.01 

■lid!ail' O 

£0.92 


£0.89 

£0.85 

£0.82 


-=V “ — ~ 

———— ^_ _ 


© 

i 

-- © - 

i 


i 

1 

1 


-O 

1 1 



2011 



ZU 14/15 Zi. 

WlSr 


£1.57 

S4C cost per user 





The Cost Per User Hour assessment is a measure that has been developed by the BBC Ti 
to assess the cost of providing a service (not including online usage) to the service’s ai 
(measured on the basis of average hourly audience size). 

I hi j§ W//M 

This indicator shows an increase since 2013/14. This is primarily due to the effect on the average 
size of the audience of changes to S4C’s schedule, including reduced availability of primary sports 
coverage at peak viewing hours, and changes to Pobol y Cwm’s broadcast schedule following the 
cessation of the Omnibus edition and of one weekday episode. 

'IllJl ai 'ffl Ini U I ifMBr 1 ' Mill '///////// 




2010 


2011 


1 —-r 

2012 


2013 2014/15 

1 M 





















64 




2015/16 

2014/15 

2013/14 

2012 

2011 

Ffeithiol Cyffredinol 

£22,140 

£22,838 

£21,802 

£24,865 

£30,715 

Materion Cyfoes 

£30,583 

£31,671 

£30,540 

£30,739 

£32,900 

Chwaraeon 

£24,524 

£27,335 

£32,451 

£35,339 

£38,320 

Crefydd 

£41,036 

£39,251 

£39,281 

£47,103 

£47,207 

Drama 

£150,300 

£139,985 

£146,147 

£150,040 

£188,600 

Plant 

£21,269 

£18,396 

£14,875 

£11,938 

£21,940 

Cerddoriaeth ysgafn/Adloniant £55,584 

£50,999 

£50,000 

£54,337 

£71,490 

Cerddoriaeth a’r Celfyddydau 

£27,970 

£30,975 

£30,218 

£31,473 

£33,890 


Ceir rhagor o wybodaeth am yr arlwy a gomisiynwyd gan S4C, gan gynnwys cost fesul genre a’r nifer o oriau a gomisiynwyd yn y 
Datganiad Ariannol. 


Allocation of S4C’s Expenditure 


The chart below shows the allocation of S4C’s Public Service Fund (not 
commercial companies) expenditure during 2015/16 and indicates that t 
expenditure is invested directly in S4C’s programmes and content from 

'nrn^ll/l//lilf!!l 1/lnliiiii/lili/lilij I IJjf / 

More information on S4C’s expenditure can be found in the Consolidate' 
in the Statement of Accounts, ■'//////////////////^^///////////////^m///////////////^/ 



Programmes commissioned by S4 
Costs associated with the Program 


— Operational and administration cost* 



mifimfffffnnl//U i 

mjpfm mMwb j // 

'irmmmmnmamm 


fit and Loss Account 


Servi 




»af* 



The analysis below shows the average 
expenditure per hour on different types of new 
programmes commissioned by S4C. The broad 
range of costs reflects the nature of the specific 
genres, and the range of the service provided. 


Further information regarding S4C’s 
commissioned output, including cost per genre 
and number of hours commissioned can be 
found in the Statement of Accounts. 


■4 



2015/16 

2014/15 

2013/14 

2012 

2011 

General Factual 

£22,140 

£22,838 

£21,802 

£24,865 

£30,715 

Current Affairs 

£30,583 

£31,671 

£30,540 

£30,739 

£32,900 

Sport 

£24,524 

£27,335 

£32,451 

£35,339 

£38,320 

Religion 

£41,036 

£39,251 

£39,281 

£47,103 

£47,207 

Drama 

£150,300 

£139,985 

£146,147 

£150,040 

£188,600 

Children 

£21,269 

£18,396 

£14,875 

£11,938 

£21,940 

Light Music / Entertainment 

£55,584 

£50,999 

£50,000 

£54,337 

£71,490 

Music & Arts 

£27,970 

£30,975 

£30,218 

£31,473 

£33,890 


Further information regarding S4C's commissioned output, including cost per genre and number of hours commissioned can be found 
in the Statement of Accounts. 



Effaith Economaidd a Ffiscal S4C 



Mae darparu gwerth am arian hefyd yn golygu sicrhau fod buddsoddiad S4C yn y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru yn cael yr effaith economaidd fwyaf posibl. Mae’r buddsoddiad sylweddol 
sy’n cael ei wneud gan S4C yn ei dro yn creu swyddi mewn cwmni'au a’r gadwyn gyflenwi mewn 
ardaloedd ar draws Cymru. 

0 gyfresi tymor hir fel ein drama Rownd a Rownd sydd wedi creu cnewyllyn creadigol ym 
Mhorthaethwy, i Prynhawn Da a Heno - ein rhaglenni cylchgrawn o Lanelli - i ardrawiad sylweddol 
Y Gwyll / Hinterland ar Aberystwyth a Cheredigion, caiff cynyrchiadau S4C effaith economaidd 
sylweddol. 


£1 = £2.09 


Mae ymchwil annibynnol a gomisiynwyd (Arad) yn dangos fod bob £1 a fuddsoddwyd gan S4C yn 
yr economi yng Nghymru a’r DU yn creu cyfanswm gwerth o £2.09. 




£83m 

Buddsoddiad 


£170m 

Cyfanswm effaith 
S4C yn economi economaidd S4C 
Cymru a’r DU ar draws y DU 



Effaith Ffiscal 


m 




*■ 



Yn ogystal ag effaith economaidd sylweddol yng Nghymru a’r DU, mae gwaith S4C hefyd yn cael 
effaith ffiscal sylweddol o ran refeniw trethi sy’n cael ei dalu i’r Trysorlys. 

Mae ymchwil a gynhaliwyd ar ran S4C (Arad) yn amcangyfrif fod cyfraniadau uniongyrchokac 
anuniongyrchol yn sgTI gweithgareddau craidd S4C yn £39m y flwyddyn. 


Mae hyn gyfystyr a dychwelyd £0.51 ar gyfer bob £1 o holl wariant 
S4C i’r Trysorlys, naill ai mewn cyfraniadau treth uniongyrchol neu 
anuniongyrchol. 




£0.51 

Refeniw treth yn 
deillio o 

weithgareddau S4C 



£1 

Gwariant S4C 


S4C’s Economic and Fiscal Impact 


Providing value for money also means ensuring that S4C’s Investment in the creative industries in 
Wales has the greatest possible economic impact. The significant investment made by S4C, in turn, 
creates jobs in companies and within the supply chain in areas across Wales. 

From long-term series such as our drama Rownd a Rownd, which has created a creative nucleus 
in Menai Bridge, to Prynhawn Da and Heno - our magazine programmes from Llanelli - to the 
significant impact of Y Gwyll / Hinterland on Aberystwyth and Ceredigion, S4C productions have a 
substantial economic impact. 


£1 = £2.09 

Independent research (Arad) shows that every £1 invested by S4C in the economy in Wales and the 
UK creates a total value of £2.09. 


£83m £170m 

S4C’s investment Total Economic 

in the economies impact of S4C 

of Wales and across the UK 

the UK 


Fiscal Impact 

As well as a significant economic impact in Wales and the UK, S4C’s work also has a substantial 
fiscal impact in terms of tax revenue which is paid to theTreasury. 

Research conducted on behalf of S4C (Arad) estimates that the 

total direct and indirect tax contributions created by core S4C activities is £39m a year. 

This equates to a return of £0.51 for every £1 of S4C’s total spend 
in 2015/16 to the Treasury, either as direct or indirect tax. 



£1 

S4C’s 

expenditure 



£0.51 

Tax revenue from 
S4C’s expenditure 


] cynr 


V/ ////// 

inwys y 


Buddsoddiad S4C mewn cynnwys gan gwmniau 

Mae S4C yn buddsoddi ac yn comisiynu cynnwys gan gwmniau ar draws Cymru, gan gynnwys 
Caernarfon, Llanelli, Abertawe a Chaerdydd. 0 ganlyniad, mae effaith economaidd S4C yn cael ei 
ledaenu mewn cymunedau yng Ngogledd, Gorllewin a De Ddwyrain Cymru. 

a ifhiodd S4C gydag ystod o gwmniau annibynnol yn ystod 2015/16 i ddarparu 

effaith sylweddol ar eu heconoi 
' a thu hwnt I’w dalgylch wrth 

//////////// mjmmm 


Gweithiodd i 
Qwmmammj I f/ 

Mae cwmni'au cynhyrchu yn cael effaith syiv,^, . 
medrus iawn yn eu priod feysydd - a thu hwnt i’w 
ffilmio cynnwys sy’n adlewyrchu Cymru. 


WIIMM1M mllllMMMIlIM 

heconomiau lleol ac yn cyfrannu at wei 
wrth i gynyrchiadau deithio’r wlad / 



27% Gogledd Cymru, 
17% Gorllewin Cymru, 

immmMii m nl n 


mih 


Caernarfon, 

ii'iiiilUil 1 


S4C’s inves T 
across Wal( 

mm, 


,tment in production companies 

c iiiiiiiiiiiiiiiiii m m m m m i 

IMIlMMmkmliJIi l 

content from companies across Wales, inci_ 

‘Mhrts that S4C’s economic impact is spread in * 

-intent to the sc 


Juding in uaernarron, 
i n communities 

Wllmmni 


missions eu. f , r 

. 


S4C invests and commissi^, - 
1 'anelli, Swansea and Cardiff. This me< 
^ and South-East Wales. 

m wiimmmi 


Llanelli, 

in North, West and 

WMMMMMlimwkuu,. 

S4C worked with a range of in 'fffmw ■ 

i mm //////////^^^^^ 7/y/v , 

The production companies have a significant impact on in<.„ 
highly skilled workforce in their respective fields - and beyond their > 
travel across the country to film content which reflects Wales. 

fill 


IlilMIlllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllll^ 

; in 2015/16 to bring content to the screen. 

-'Aids and contribute to a 

'' m Ok. I, 



49% South Wales, 
27% North Wales, 
17% West Wales, 
Wo other ill 

mmm 












70 


neriaid S4C yn y sector gynhyrchu annibynnol 


sstr isod yn nodi’r cwmn'fau cynhyrchu annibynnol a gydweithiodd 
Iwyddyn i ddarparu cynnwys a ddarlledwyd ar wasanaeth S4C. 


jnume Logic Ltd /////////////. 

Made In Wales & Co Ltd 
Microcosm Games Ltd 
Moran kaJjl ////////// // ///////////L 

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru 

III III ill III IIIIII lllll III 




S4C’s partners in the production sector 

S4C worked with the independent production companies listed below to provide 
content that was broadcast on S4C’s service] J H H I n 


mamma 

I mjmemsijJma ////////////////////////// 

Aden Productions Ltd 

Nmamflyf ////////////////////////////// 

Avalon Television Ltd 

Avanti Media Ltd Iff 

ufrnrtmwni /// II /// //////////////////1 

Barefoot Rascals Cyf 
Bees Nees Media Ltd 
Bloom Street Productions Ltd 

Mirnc / mmmI I Ii 

Boom Pictures Productions Ltd 
British Broadcasting Corporation 
British Sky Broadcasting Ltd 

/////////// n /////////// 

I wamawiM /////////////////////////////// 

Celtic Rugby Ltd / m /////////// 

/o mmmuW jl j j 111 i 

Cube Ciwb Limited 
I dwmmuB ////// 1 ///////// I /////////// 

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru 
Cynhyrchiadau Ha w f m 

Damage Un Limited I n 

ifznimirmi II m l 

Dojo Arcade Ltd I n i 

Eisteddfod Genedlaethol 
European Professional Club Rugby 

iMrmlFiivm 11 11 11 // J1 I 

Ffilm Ffolyn Ltd nl I m 

'fflifmnNla //////////////////////////////// 

Fiction Factory ////III // ////////// 

Football Association Of Wales 
Freewheeling Flms Ltd 

' fmnmujtjj jjjjujjj j j fj 

Itirmmplllm u n I 

Green Bay Media Ltd 
IB Tournaments Ltd (World Rugby) 
le le Productions HI ] J 
Its My Shout Productions Ltd 
ITV Broadcasting Ltd (Production) 
Jam Creative Studios Ltd 
/ Mmo ///// 1///////////////////////////////1 
Juniper Communications Ltd 
Kimberley Warner/ //////////////////// 

I i/eref hmu waff ///////////////// //////////// 



/Lounge Logic Ltd/ H I 

Made In Wales & Co Ltd 
Microcosm Games Ltd 
Moil in Cyf /// /////////1 /// I //////// 

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru 

' m ttimwm i mii mi iiimi urn miii 

If&mmm /////////////////////////////// 

tmmiMl ml n I 

Premier Rugby Ltd H I 

Rondo Media Cyf I n i 

Rugby World Cup Ltd 
RWAS (Royal Welsh Agricultural 

mtifmfmr I iIIII 

IfmfrrMl m l H i 

Severn Screen Ltd H 

Silin Cyfyngedig Ini 
Slam Media In n I 

Soundworks Ltd I n 

Sports Media Services Ltd 
Sunset & Vine Productions Ltd 
Tanabe MMV International Ltd 
Tarian Cyf I ///////////////////////// 
Telegtv Cyf I H i 

'WikBsgmj I /////////////////////// HIII i 
ImmtnWJjJ /////////////////// , 

wjmMi m m 

MMA/rcf I ji /// 11j 

l Ijlfoams /////////////////////j 

Toot Enterprises 
Touchpaper Television Ltd 
Trinity Mirror Publishing Ltd 
Trisgell Ltd I fill llh 
Truth Department 
Unigry w/ /// l //////1 
Urdd Gobaith Cymru 
Visual Impact/////////// 

Vox Pictures f f 

Welsh Rugby Union 
Wes Glei Cyf 1 1 I 

West Ent/ Safon 
WRC Promoter GmbH 
Zeitgeist Entertainmen 
Zipline Creative Ltd 




72 



erthfawrogiad gwasanaethau S4C 

erthfawrogiad o raglenni S4C ymysg siaradwyr Cymraeg i fod 
a rhaglenni’r prif ddarlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru 


C i gael ei ystyried a chryfderau uwchlaw sianeli eraill wrth 
yrchu Cymru a’r Cymry. 


Defnyddir mesur gwerthfawrogiad o raglenni S4C fel sail i fesur a gwerthuso ansawdd gwasanaeth 
S4C yn ei chyfanrwydd a genres penodol. Cyfeirir at y mesur hwn fel mesur “Al” (“Appreciation 
Index”) - sgor allan o 100. Mae trafodaethau am gynnwys S4C ar Iwyfannau digidol hefyd yn fesur o 
werthfawrogiad y gynulleidfa. 



Mae’r mesur Al yn rhoi asesiad ansoddol o berfformiad rhaglenni ar y gwasanaeth teledu, ac yn 
cynorthwyo’r Awdurdod i asesu perfformiad gwasanaeth S4C yn ei gyfanrwydd ac o ran genres 
penodol. 


79 - sgor gwerthfawrogiad 
Cymraeg yng Nghymru 

(Sy’n cymharu gyda 75 ar gyfer darlledwyr gvvas. 
(Ffynhonnell: TRP/Kant SV)(/7/ ///////////////////7/// 



Sgoriau gwerthfawrogiad uchaf ar gyfer rhaglenni 2015/16 

Mae’r rhestr isod yn nodi’r sgoriau gwerthfawrogiad gan siaradwyr Cymraeg i’r 20 rhaglen uchaf yn 
ystod 2015/16 a hefyd cyfartaledd y genre perthnasol. Mae’r rhestr yn cynnwys ystod eang o genres a 
rhaglenni sy’n dangos amrywiaeth y gwasanaeth a’r gwerthfawrogiad am y gwasanaeth a ddarperir. 



73 




Appreciation of S4C’s p 
be as good as that of pr 
broadcasters in Wales. 

considered a 
Wales and th 


An appreciation measure of S4C’s programmes is used as a means of measuring and evaluating the 
quality of the S4C service in its entirety and that of specific genres. This measure is referred to as 
an Al’ (Appreciation Index”) - a score out of 100. The discussions about S4C’s content on digital 
platforms also give an indication of audience appreciation. 

The Al measure gives a qualitative assessment of the performance of programmes on the television 
service, and assists the Authority in assessing the performance of S4C’s service in its entirety and that 
of specific genres. 



Highest appreciation scores for programmes in 2015/16 


.,...ff////////» .. 

The list below notes the Al scores from Welsh speakers for the top 20 programmes during 2015/16 
and also the relevant genre averages. The list includes a wide spectrum of genres and 
programming that demonstrates the breadth of anc 





74 


5. S4C i gael ei ystyried a chryfderau uwchlaw sianeli eraill wrth 
adlewyrchu Cymru a’r Cymry. 

S4C - rhan bwysig o fywyd Cymru 


Mae arolwg Tracio Delwedd S4C a gynhaliwyd yn ystod 2015/16 yn cadarnhau fod y gynulleidfa’n 
parhau o’r farn fod S4C yn adlewyrchu Cymru, gyda: 





97 % 


yn credu mai 

S4C yw’r sianel sydd orau wrth 
adlewyrchu digwyddiadau 
Cymru 


83 % 

yn credu fod 

S4C yn sianel sy’n dangos “sut 
beth yw byw yng Nghymru” 


67 % 

yn dewis S4C fel sianel sy’n 
adlewyrchu bywyd modern 
Cymreig 


88 % 

yn dewis S4C fel sianel sy’n 
adlewyrchu cefn gwlad Cymru 



75 


5. S4C to be considered as having strengths above other channels when 
reflecting Wales and the Welsh people. 

S4C - an important part of Welsh life 

S4C’s Image Tracker Survey conducted during 2015/16 confirms that the audience continues 
to be of the opinion that S4C reflects Wales: 









76 



78 % 

yn dewis S4C fel sianel sy’n 
dangos rhaglenni am eu hardal 
nhw yng Nghymru 


(Ffynhonell: Beaufort Research) 

(ymatebion gwylwyr sy’n siarad Cymraeg yng Nghymru) 

Mae’r rhain yn llawer uwch na sgoriau ar gyfer sianeli eraill. 

Mae S4C yn parhau a chryfderau uwchlaw sianeli eraill yn y meysydd rhaglenni 
canlynol: 

■ Dogfennau sy’n berthnasol i bobl Cymru 

■ Digwyddiadau yng Nghymru 

■ Yr arlwy gorau o chwaraeon o Gymru 

■ Yr arlwy gorau o gerddoriaeth o Gymru 

■ Rhaglenni ffermio o safon 


i 7 I r 14 





77 



78 % 

choose S4C as a channel that 
shows programmes about their 
areas of Wales 


(Soure: Beaufort Research) 

(responses from Welsh speaking viewers in Wales) 

These are higher than the scores for other channels. 

S4C continues to have strengths above other channels in the 
following content areas: 

■ Documentaries relevant to the people of Wales 

■ Events from Wales 

■ The best sports coverage in Wales 

■ The best music programmes in Wales 

■ Quality farming programmes 









78 


/eithgarwch darlledu S4C i gael effaith gadarnhaol ar 
stblygiad yr iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o 
iwylliant Cymru. 


/erthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar 
fer plant. 

canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C 
iarparu ar eu cyfer yn llwyddiannus gyda rhaglenni 
gwasanaethau addas. 


S4C yw’r sianel sy’n adlewyrchu bywyd a diwylliant 
Cymru 


Mae partneriaid S4C yn cadarnhau effaith gadarnhaol 
gweithio gydag S4C 


“Mae partneriaeth S4C yn hynod bwysig 
i’r Eisteddfod Genedlaethol ac yn fodd i ni 
gyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl yma 
yng Nghymru, drwy raglenni uniongyrchol o’r 
Eisteddfod ei hun, ynghyd a sylw ar raglenni 
eraill yn ystod y flwyddyn. Drwy S4C, rydym 
yn llwyddo i gyrraedd y rheini sy'n methu 
mynychu’r Eisteddfod ac yn gallu hyrwyddo 
cynnwys yr wyl i ddarpar ymwelwyr. Ond 
mae’r berthynas rhyngom yn ddyfnach na’r 
sylw ar y sgrin, mae’n bartneriaeth sy’n bodoli i 
hyrwyddo amcan y ddau sefydliad, hyrwyddo’r 
Gymraeg a’n diwylliant. Gyda’n gilydd gallwn 
roi llwyfan teilwng i berfformwyr o Gymru a 
chodi proffil artistig a diwylliannol Cymru.” 

Elfed Roberts, Prif Weithredwr, 
yr Eisteddfod Genedlaethol 


“Fel prif ddarparwr gofal ac addysg blyny- 
ddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector 
nas gynhelir yng Nghymru, ein nod yw rhoi 
cyfle i bob plentyn ifanc fanteisio ar wasana- 
ethau a phrofiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae rol S4C, fel yr unig sianel deledu Gymraeg, 
i gefnogi'r gwaith yma yn hollbwysig. Mae ef¬ 
faith gadarnhaol rhaglenni a chynnwys digidol 
‘Cyw’ yn hanfodol i normaleiddio’r Gymraeg 
gan ddod a’r iaith yn fyw i blant bach. 

“Mae canran uchel o’r plant sy’n mynychu cyl- 
choedd meithrin a Chylchoedd Ti a Fi ar draws 
Cymru yn dod o gartrefi lie nad yw’r Gymraeg 
yn brif iaith. O’r herwydd, mae rol hanfodol gan 
S4C i gefnogi rhieni a theuluoedd y plant hyn 
i drosglwyddo’r iaith ac i chwarae, mwynhau a 
chael hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg.” 

Dr Gwenllian Lansdown, Prif Weithredwr, 
Mudiad Meithrin 


“Uchafbwynt y cydweithio gydag S4C yw’r 
darlledu o’n Heisteddfod Genedlaethol, gwyl 
sy’n denu 15,000 o gystadleuwyr a dros 90,000 
o ymwelwyr dros gyfnod o chwe niwrnod yn 
mis Mehefin. Mae’r bartneriaeth rhyngthom yn 
cynyddu gwerth y digwyddiad drwy godi proffil 
a statws, a gwella’r cyfleusterau a'r profiadau i’r 
plant a'r bobl ifanc sy’n cystadlu. 

"Mae presenoldeb S4C ar faes yr Eisteddfod 
a’r holl weithgareddau a gynhelir yn ystod yr 
wythnos gan gynnwys sioe Cyw i’r plant ieuen- 
gaf yn boblogaidd tu hwnt ac mae’r cydweithio 
rhyngom ar Ap yr Eisteddfod wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol. 

“Tu hwnt i wythnos yr Eisteddfod, mae ein 
gwerthfawrogiad o raglenni a chynnwys digidol 
y sianel yn amhrisiadwy, a’r effaith gadarnhaol 
mae’r arlwy yn ei gael ar yr iaith Gymraeg a 
defnydd pobl ifanc ohoni.” 

Sioned Hughes, Prif Weithredwr, 

Urdd Gobaith Cymru 


“Mae rhaglenni S4C sy’n darlledu o’r Ffair 
Wanwyn, y Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf yn 
rhoi sylw helaeth i’n digwyddiadau ac yn denu 
cynulleidfaoedd eang i’r sianel, ond hefyd yn 
ein galluogi ni fel Cymdeithas i farchnata brand 
cefn gwlad Cymru ar draws Cymru, Prydain a 
hyd yn oed yn rhyngwladol. 

“Yn ogystal a’r bartneriaeth ddarlledu, rydym 
wedi cydweithio gyda S4C ar amrywiaeth o 
brosiectau gan gynnwys datblygu Ap ar gyfer 
y Sioe sy’n galluogi pobl i gael mynediad at holl 
gyffro maes y sioe ar eu ffonau symudol. Mae 
hyn yn cynnig profiad gwell i’n hymwelwyr. 

“Mae presenoldeb S4C ar y maes hefyd yn 
hollbwysig ac mae cefnogaeth y sianel tuag 
at gefn gwlad Cymru yn gyffredinol heb ei ail 
ac yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn gan y 
gymuned gefn gwlad yn ei chyfanrwydd." 

Steve Hughson, Prif Weithredwr, 

Sioe Amaethyddol Cymru 


"Mae S4C yn bwysig iawn i’r Mudiad ar lefel lleol 
a chenedlaethol ac mae’r cyfleoedd y mae'r si¬ 
anel yn eu cynnig i ni fel mudiad ac i’n haelodau 
yn unigryw i Gymru, o’i gymharu a’r gwledydd 
eraill yn y Ffederasiwn Cenedlaethol. 

"Mae’n rhoi cyfle i’n haelodau weld eu hunain 
a’u cymunedau yn cael eu hadlewyrchu ar y 
sgrin ac yn hollbwysig i ddatblygiad hunaniaeth 
a diwylliant cefn gwlad yng Nghymru. 

“Ryn ni’n gwerthfawrogi yn fawr yr holl sylw 
mae S4C yn ei roi i faterion yn ymwneud a 
chefn gwlad Cymru, trwy adlewyrchu dig¬ 
wyddiadau yng nghalendr blynyddol y mudiad 
yn ogystal a rhaglenni wythnosol Ffermio a Cefn 
Gwlad a rhaglenni mwy ysgafn megis Fferm 
Ffactor. Mae’r arlwy o safon uchel ac yn parhau 
yn hynod o boblogaidd ymysg ein haelodau.” 

Nia Lloyd, Cyfarwyddwr, 

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru 


79 



S4C is the channel that reflects Welsh life and culture 


S4C’s partners confirm the positive imapct of working 
with S4C 


“The partnership with S4C is very important 
to the National Eisteddfod and enables us to 
reach the widest possible audience in Wales, 
through programmes from the Eisteddfod itself, 
in addition to coverage in other programmes 
during the year. S4C enables us to reach those 
that are unable to attend the Eisteddfod and 
to promote the festival to prospective visitors. 
However the relationship between extends 
beyond the on screen provision, it’s a partner¬ 
ship that exists to promote the objective of 
the two organisations and promote the Welsh 
language and culture. Together we can provide 
a platform for performers from Wales and raise 
Wales’s artistic and cultural profile”. 

Elfed Roberts, Chief Executive 
National Eisteddfod of Wales 


“As the leading provider of early years care 
and education in the Welsh medium in Wales, 
our aim is to provide every young child the 
opportunity to access services and experiences 
through the medium of Welsh. S4C’s role as 
the only Welsh language TV channel to support 
this work is crucial. The positive effect of Cyw 
programming and digital content is essential to 
normalise the Welsh language and bring it alive 
for young children. 

“A high percentage of children attending 
playgroups and Cylch Ti a Fi across Wales 
come from homes where Welsh is not the main 
language. Consequently, S4C has an essential 
role in supporting parents and families of these 
children to pass on the language and to play, 
enjoy and have fun through the medium of 
Welsh. “ 

Dr Gwenllian Lansdown, Chief Executive, 
Mudiad Meithrin 


“The highlight of our collaboration with S4C is 
the broadcasting from our National Eistedd¬ 
fod that attract 15,000 competitors and over 
90,000 visitors over six days in June. Our 
partnership increases the value of the event by 
raising its profile and status, and by improving 
the facilities and experiences for children and 
young people competing at the festival. 

“S4C’s presence at the Eisteddfod and the 
activities that take place during the week, 
including the Cyw live shows for the youngest 
children are hugely popular and the collabora¬ 
tion between us to develop the Eisteddfod App 
has been a huge success. 

“Beyond the Eisteddfod week, our appreciation 
of programmes and digital content, together 
with the positive impact of the offer will have 
on the Welsh language and young people’s use 
of it is very high.” 

Sioned Hughes, Chief Executive, 

Urdd Gobaith Cymru 


“S4C programmes broadcast from the Spring 
Fair, the Royal Welsh Show and the Winter Fair 
provides extensive coverage of our events and 
attract a wide audience to the channel, and also 
enable us as a society to promote the Welsh 
countryside brand across Wales, Britain and 
even internationally. 

“In addition to the broadcast partnership, we 
have cooperated with S4C on a variety of 
projects including the development of an App 
for the show that allows people to access the 
excitement from the showground on their mo¬ 
bile phones. This provides a better experience 
for our visitors. 

“S4C’s presence on the site is also crucial and 
the channel’s support for rural Wales in general 
is unsurpassed and is highly valued by the rural 
community as a whole.” 

Steve Hughson, Chief Executive 
Royal Welsh Agricultural Society 


“S4C is very important to our organisation at 
local and national level and the opportunities 
which the channel provides to us as an organi¬ 
sation and our members are unique to Wales, 
compared to the other countries in our National 
Federation. 

“S4C provides an opportunity for our members 
to see themselves and their communities being 
reflected on screen and is crucial to the devel¬ 
opment of rural identity and culture in Wales. 

“We greatly appreciate the focus given by S4C 
to issues relating to rural Wales, by reflect¬ 
ing the organisation’s annual events, and also 
weekly farming and rural programmes, Ffermio 
and Cefn Gwlad and entertaining programmes 
such as Fferm Ffactor. The provision is of high 
quality and continues to be very popular among 
our members. “ 

Nia Lloyd, Director, 

Young Farmers Clubs Wales 


Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C (a gynhaliwyd gan Beaufort Research 
ar gyfer S4C) fod gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg o’r tarn fod S4C yn 
cael effaith gadarnhaol ar eu hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru ac ar 
ddatblygiad yr iaith Gymraeg, gyda: 


S4C’s Image Tracking Survey (conducted by Beaufort Research for S4C) 
found that Welsh speaking viewers believe S4C has a positive impact on 
their awareness of the culture of Wales and on the development of the Welsh 
langauge, with: 





83 



84 



Ymrwymiad hirhoedlog S4C i gynnwys ar gyfer 
Plant 


Mae ymrwymiad cadarn S4C i ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar gyfer plant 
a phobl ifanc - ar deledu a chyda storfa gyfoethog o ddeunyddiau arlein yn 
cael ei werthfawrogi gan ein gwylwyr. Mae S4C yn parhau i gael ei ystyried i 
fod uwchlaw’r sianeli gwasanaeth cyhoeddus eraiil yng Nghymru o ran bod yn 
sianel sydd ag ymrwymiad arbennig i raglenni plant. 

Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C (Beaufort) fod S4C yn cael ei ystyried 
uwchlaw sianeli eraiil yng Nghymru o ran ymrwymiad i raglenni plant. 

“Rwy’n teimlo ei fod yn bwysig iawn fod gan S4C 
wasanaeth teledu Cymraeg ar gyfer plant” 



85 



S4C’s long standing commitment to content for 
Children 


S4C’s commitment to provide Welsh language services for children and young 
people - on television and a significant collection of materials online is highly 
appreciated by our viewers. S4C continues to be rated above other Welsh 
public service channels in terms of being a channel with a special commitment 
to children’s programmes. 

S4C’s Audience Tracking Survey (Beaufort) found that S4C is considered above 
other channels in Wales in terms of commitment to children’s programmes. 

“I feel that it’s very important that there is a Welsh 
language television service for children on S4C” 





Cyrhaeddiad misol Cyw ar deledu drwy’r DU 


87 



Children’s content - usage and reach 


Cyw monthly television reach across the UK 







Defnydd arlein y gwasanaethau plant 



Bu cynnydd pellach yn y 
defnydd o gynnwys gan blant 
yn ystod 2015/16 gyda 


43% o holl sesiynau gwylio S4C 
Arlein, a 


73% o sesiynau iPlayer yn 
geisiadau am gynnwys ar gyfer 
plant 



89 


Online usage of the services 
for children 



A further increase in the use of 
online content by children was 


seen during 2015/16 with 


43% of all S4C Arlein viewing 
sessions, and 


73% of iPlayer requests being 
for children’s content 


5,000,000 

4,000,000 

3,000,000 

2 , 000,000 

1 , 000,000 



BBC iPlayer 


0 


S4C Arlein 


Total 





Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr yn bwnc sy’n cael sylw cyson yn nosweithiau gwylwyr 
S4C ac mae’r adborth a dderbynnir yn ategu canlyniadau gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal 
gan swyddogion S4C gyda rhanddeiliaid yn y maes dysgu Cymraeg, gan gynnwys tiwtoriaid a 
chanolfannau iaith. 

Cafwyd ymateb cadarnhaol i gwestiynau yn Arolwg Tracio Delwedd S4C am gefnogaei 
darpariaeth S4C ar gyfer ddysgwyr. 



91 



The provision for learners is a subject that is regularly discussed at S4C’s Viewers’ Evenings 
during the year, and feedback received supports the results of research conducted by S4C with 
stakeholders in the Welsh language learning sector, including tutors and language centres. 

Positive responses were received to questions asked by S4C’s Image Tracking Survey regardir 
S4C’s support and provision for learners. 





94 


Gwrando ar ein gwylwyr 

Mae sicrhau trafodaeth a pherthynas reolaidd gyda’r gynulleidfa yn bwysig 
iawn i waith yr Awdurdod, ac mae cyfleoedd ar gael drwy gydol y flwyddyn i 
ymwneud ag S4C. 

Yn ystod 2015/16 cynhaliwyd nifer sylweddol o weithgareddau cymunedol 
ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i’r gynulleidfa fod yn rhan o arlwy S4C ac er 
mwyn rhoi cyfle i fynegi barn am wasanaeth S4C. 

Mae tim Gwifren Gwylwyr S4C yn gweithio yn swyddfa S4C yng Nghaernarfon 
bob dydd o’r flwyddyn. Yn ystod 2015/16 cafwyd dros 14,000 o gysylltiadau 
gydag S4C drwy gyfrwng y Wifren. Mae’r tim yn darparu crynodeb o’r 
sylwadau ar gyfer swyddogion ac Aelodau’r Awdurdod. 

Mae gan S4C Banel Ymateb Cynulleidfa sy’n cynnwys 1,500 o unigolion, a 
ddewiswyd i adlewyrchu poblogaeth Cymru. Mae’r panelwyr yn rhoi eu barn i 
S4C am y gwasanaeth a sgoriau gwerthfawrogiad ar gyfer rhaglenni S4C. 

Mae Nosweithiau Gwylwyr yn chwarae rhan bwysig yng ngweithgareddau 
cyfathrebu S4C, ac yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd nosweithiau gwylwyr yn 
Yr Wyddgrug, Caerffili a Uundain. Ar gyfartaledd, daeth tua 80 o aelodau’r 
cyhoedd i bob un o’r rhain. 





95 


Engaging with our audience 

Ensuring a regular dialogue and relationship with the audience is very 
important to the work of the Authority, and opportunities are available 
throughout the year to engage with S4C. 

During 2015/16 a considerable number of community events were held across 
Wales to give the audience an opportunity to be involved in S4C’s provision and 
a chance to voice their opinions about S4C’s service. 

The Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) team works in S4C’s office in 
Caernarfon every day of the year. In 2015/16, more than 14,000 contacts were 
received by S4C’s Gwifren Gwylwyr. The Listening to our viewers Gwifren team 
prepares a summary of comments received for officials and members of the 
Authority. 

S4C has an Audience Reaction Panel that consists of 1,500 individuals, recruited 
to reflect the population of Wales. The panelists provide S4C with their opinion 
about and appreciation scores for S4C’s programming. 

Viewers’ evenings play an important part within S4C’s communication activities 
and, during the year, viewers’ evenings were held in Mold, Caerphilly and 
London. On average, 80 members of the public attended each event. 



« 







96 


Sicrhau fod S4C ar gael i bawb 

Mae sicrhau bod cynnwys S4C ar gael i’r gynulleidfa ehangaf posibl yn bwysig 
iawn \ fmaumoaftfiti J ///////// [ ////// ijf ///////////////// j /// /// ////m //// f f /n 

Mae gwasanaethau mynediad yn parhau i ddarparu modd pwysig i alluogi 
S4C i ehangu ei chynulleidfa a’i hapel. Mae isdeitio yn Saesneg ac yn Gymraeg, 
ynghyd ag arwyddo, sain ddisgrifio a gwasanaethau disgrifiadol aii-sgrin yn 
darparu ystod o wasanaethau sy’n cyfoethogi darpariaeth S4C ac yn sicrhau 
fod cynnwys ar gael i rai sydd ag anghenion penodol yn ogystal ag i gymuned 
ehangach o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob lefel rhuglder. 

Darparwyd y gwasanaethau canlynol yn ystod y flwyddyn: 

Mae’r isdeitlau hyn ar gael yn bennaf ar gyfer y byddar a’r trwm eu clyw sy’n 
siarad Cymraeg yn ogystal a phobl sy’n dysgu siarad Cymraeg. Darparwyd 
isdeitlau Cymraeg ar 13 awr o raglenni bob wythnos ar gyfartaledd. Mae 
isdeitlau Cymraeg a Saesneg hefyd ar gael ar wasanaeth S4C Arlein. 

immimmmUmd mlI ////M 

Bwriad y gwasanaeth hwn yw ehangu apel y rhaglenni ar gyfer gwylwyr di- 
Gymraeg, pobl fyddar a phobl trwm eu clyw. Trwy wasgu’r botwm “Isdeitlau” ar 
y teclyn rheoli, gellir gweld isdeitlau ar gyfer pob math o raglenni, gan gynnwys 
rhaglenni byw. Caiff rhai rhaglenni eu darlledu gydag isdeitlau agored. Fel arfer, 
ailddarllediadau o raglenni poblogaidd yw’r rhain. Yn ystod y flwyddyn roedd 
isdeitlau Saesneg ar gael ar 77.79% o’r rhaglenni Cymraeg (mae targed Ofcom 

Mae’r gwasanaeth Sain Ddisgrifio ar rai rhaglenni yn rhoi sylwebaeth, trwy 
ddewis, yn y Gymraeg i lenwi’r cyfnodau pan nad oes unrhyw ddeialog mewn 
rhaglenni. Mae’n cynnwys disgrifiad ychwanegol i gynorthwyo defnyddwyr dall 
neu sydd a diffygion golwg i ddilyn rhaglenni’n haws. Darparwyd y gwasanaeth 

fjfjnmm mBmmHfh ////jj ////////////////// // ///// 1 If ///////////1 

(mae m'gmItffwffjUHWm - /, I m m! m f I 

/' // / ///' /V' / /' //v /' /y//////////////////' //'///'// '////// / /// //y'' //' /cV' ' /' / 

Cafodd rhai rhaglenni, fel arfer ar y penwythnos, eu harwyddo yn BSL (British 
Sign Language) ar gyfer gwylwyr byddar a’r rhai sy’n defnyddio iaith BSL. 

Roedd y gwasanaeth ar gael ar 5.39% o raglenni (mae targed Ofcom yn 5%). 

Mae modd i’n gwylwyr gysylltu’n uniongyrchol gydag S4C drwy ffonio, e-bost 
neu anfon llythyr at y Wifren Gwylwyr. Mae manylion cyswllt Gwifren Gwylwyi 
ar gael yng nghefn yr Adroddiad hwn. Mae’r gwasanaeth ar gael o 9.00 tan 
22.00 saith diwrnod yr wythnos. y ////////////////////////////////////////////////////// 



Making S4C accessible to all 

Ensuring that S4C’s content is available to the widest possible audience is very 

////////////////////// ///// /////////////////////////// f 

Access services continue to provide important means for S4C to extend its 
audience and its appeal. Subtitling in Welsh and English, together with signing, 
audio description and descriptive second screen services provide a range of 
services that enhance S4C’s offering and make its content available to those 
with particular needs as well as to a wider community of Welsh speakers and 
\Bammmmmm //////////////////// /////// f //////////// // ///////////////// 

The following services were provided during the year: 

These subtitles are provided primarily for the deaf and hard of hearing who 
speak Welsh as well as for people learning to speak Welsh. Welsh language 
subtitles were provided on 13 hours of programmes a week on average. Welsh 
language and English language subtitles are also available on the S4C Arlein 

mmaif, ////////// // 7 /////// //// / /// 7 //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Em 

The aim of this service is to enhance the appeal of programmes to non-Welsh 
speaking, and deaf and hard of hearing viewers. By pressing the “subtitle” 
button on the remote control, subtitles can be accessed on all kinds of 
programmes, including live programmes. Some programmes were broadcast 
with automatic on-screen subtitles. These were usually repeats of popular 
programmes. During the year, subtitles were available on 77.79% of Welsh 
language programmes (Ofcom’s Target is 53 %i- m u u 

///// ////////////y//////////// //// ////////////////// '/ /////// ////' /// 

The Audio Description service provides commentary in Welsh to fill the gaps 
during periods when there is no dialogue in programmes. It includes additional 
description that assists blind or partially sighted Welsh speaking users. The 
service was provided on 11.79% of the programmes (Ofcom’s Target is 10%). 

Some programmes, usually on the weekend, were broadcast using BSL (British 
Sign Language) for deaf viewers and those who use BSL. The service was 
available on 5.39% of programmes (Ofcom’s Target is 5%). 

Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotlin ^/////m 

Our viewers can contact S4C directly by either phoning, emailing or sending a 
letter to Gwifren Gwylwyr. Gwifren Gwylwyr’s contact details are available at th 
back of this report. The service is available from 9:00 until 22:00 seven days a 
week./ ///////// //// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// f I 


Awdurdod S4C 

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus 
annibynnol. Mae’n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith 
Gymraeg. 

Yr Awdurdod sy’n atebol am yr hyn sy’n cael ei 
ddarlledu ar S4C ac am sicrhau fod y sianel yn 
cael ei rheoli’n gywir. 

Mae rolau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys: 

• sicrhau fod S4C yn darparu gwasanaethau 
teledu S4C 

• cymeradwyo strategaeth S4C, cyllideb 
flynyddol a chynlluniau ariannol hir dymor 

• goruchwylio, cymeradwyo a chraffu rheolaeth 
gywir S4C 

• gweithredu fel corff cyhoeddus 

• gweithredu fel rheolydd wrth ymdrin a 
materion penodol 

• paratoi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol. 

Mae’r Awdurdod yn dirprwyo nifer o 
swyddogaethau penodol i’r Prif Weithredwr 
a'r Bwrdd Rheoli a Strategol. Cyfrifoldeb y 
Prif Weithredwr, swyddogion a staff S4C 
ydi rheoli a chynnal S4C o ddydd i ddydd. 

Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys darparu 
gwasanaethau teledu S4C. Nid yw’r Awdurdod 
yn ymwneud a phenderfyniadau sy’n cael 
eu gwneud o ddydd i ddydd. Yn benodol, 
nid yw’r Awdurdod yn ymwneud ag unrhyw 
benderfyniadau comisiynu neu benderfyniadau 
golygyddol. Mae’r arfer yma wedi bodoli ers 
1982, ac mae’n parhau i gynnal annibyniaeth 
yr Awdurdod. Mae’n sicrhau ei fod yn cael ei 
gadw hyd braich o benderfyniadau sy’n cael eu 
gwneud gan y swyddogion, yn arbennig, felly, 
ynglyn a chynnwys rhaglenni. 

Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i 
ganfod y farn gyhoeddus am y rhaglenni sy’n 
cael eu darlledu ar S4C ynghyd ag effeithiau 
rhaglenni ar agwedd ac ymddygiad y gwylwyr 
ac yn ogystal y math o raglenni y byddai 
aelodau’r cyhoedd yn dymuno eu gweld ar 
S4C. Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am 
sicrhau bod darpariaethau priodol yn bodoli 
er mwyn galluogi gwylwyr i gwyno i S4C am 
raglenni’r sianel. 

Mae dyletswyddau’r Awdurdod wedi eu nodi 
mewn statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 
a Deddfau Darlledu 1990 a 1996. Ceir rhagor 
o wybodaeth am waith yr Awdurdod a’r drefn 
lywodraethiant gorfforaethol yn yr Adroddiad 
Llywodraethiant yn y Datganiad Ariannol. 

Aelodau’r Awdurdod 

Mae aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn dilyn ymgynghori 
gyda Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Hysbysebir swyddi 
ar yr Awdurdod yn gyhoeddus, ac mae’r 
penodiadau yn cael eu gwneud yn dilyn trefn 
penodiadau cyhoeddus. 


Strwythur gwaith yr 
Awdurdod 

Pwyllgorau Awdurdod S4C 

Mae gan Awdurdod S4C pump pwyllgor sy’n 
goruchwylio gwahanol agweddau o waith S4C, 
ac yn ogystal fwrdd cyfarwyddwyr ar gyfer 
cwmnlau masnachol S4C. Mae’r pwyllgorau’n 
adrodd yn 61 yn rheolaidd i’r Awdurdod. Yr 
Awdurdod sy’n cymeradwyo argymhellion y 
pwyllgorau. Mae gan Gadeirydd yr Awdurdod 
yr hawl i fynychu cyfarfodydd y pwyllgorau fel 
sylwedydd. 

Pwyllgor Cynnwys 

Mae’r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am 
oruchwylio a monitro perfformiad cynnwys 
rhaglenni a gwasanaethau S4C. Hwn yw’r 
pwyllgor sy'n trafod arlwy rhaglenni S4C ac 
sy’n ceisio sicrhau bod arlwy’r sianel yn diwallu 
anghenion y gynulleidfa. 

Aelodau’r pwyllgor 

Marian Wyn Jones (Cadeirydd y Pwyllgor o fis 
Tachwedd 2015) 

Aled Eirug (Cadeirydd y Pwyllgor hyd fis 
Tachwedd 2015) 

John Davies 
Sian Lewis 

Guto Harri (ers lonawr 2016) 


Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn 
gyfrifol am oruchwylio gwaith archwilio mewnol 
ac allanol S4C, yn ogystal a gofalaeth am 
fonitro rheoli risg o fewn S4C. Mae’r pwyllgor 
hefyd yn gyfrifol am graffu’r Datganiad 
Ariannol drafft ac adrodd arno i’r Awdurdod 
cyfan. Yn dilyn argymhellion adroddiad Syr 
Jon Shortridge mae gofalaeth am faterion yn 
ymwneud a gwerth am arian hefyd yn rhan o 
ddyletswyddau’r pwyllgor. 

Aelodau’r pwyllgor 

Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd y Pwyllgor) 
Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 


Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

Mae’r Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 
yn gyfrifol am oruchwylio systemau personel 
S4C. Mae hyn yn cynnwys ystyried cyflogau 
a thelerau ac amodau gwaith eraill staff S4C, 
ystyried anghenion hyfforddi a datblygu staff, 
safonau ymddygiad a disgyblaeth, cyfleoedd 
cyfartal a monitro bod y systemau perthnasol 
yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon o fewn 
S4C. 

Aelodau’r pwyllgor 

Marian Wyn Jones (Cadeirydd y Pwyllgor o fis 
Tachwedd 2015) 

Aled Eirug (hyd fis Tachwedd 2015) 

Elan Closs Stephens 
Guto Harri 


Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

Mae’r Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth yn 
gyfrifol am oruchwylio systemau cwynion S4C 
ac i fonitro eu bod nhw’n gweithio’n effeithlon. 
Mae’r pwyllgor hefyd yn ystyried materion 
cydymffurfiaeth rhaglenni S4C. Yn ogystal a 
hyn, mae gan y pwyllgor ddyletswyddau o 
fewn prosesau S4C ar gyfer ymateb i geisiadau 
am wybodaeth sy’n cael eu gwneud o dan y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Aelodau’r pwyllgor 

John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Carol Bell 
Guto Harri 

Elan Closs Stephens (ers lonawr 2016) 

Pwyllgor Craffu Adleoli a Chydleoli 

Yn ystod y flwyddyn, sefydlwyd Pwyllgor Craffu 
Adleoli a Chydleoli sy’n gyfrifol am oruchwylio’r 
prosiectau adleoli Pencadlys S4C i Gaerfyrddin 
yn 2018, a chyd-leoli gyda BBC Cymru yn y 
Ganolfan Ddarlledu Newydd yng Nghaerdydd. 
Aelodau’r pwyllgor 
John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Marian Wyn Jones 

Bwrdd Is-gwmmau Masnachol S4C 

Mae Bwrdd Is-gwmnlau Masnachol S4C 
yn gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau 
masnachol y sianel. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwerthiant hysbysebion, buddsoddiadau 
mewn cyd-gynhyrchiadau, y gronfa ddigidol 
arfaethedig a datblygu strategaeth fasnachol 
S4C ar gyfer y dyfodol. 

Aelodau’r Awdurdod sy’n aelodau’r Bwrdd 
Masnachol 

Dr Carol Bell (Cadeirydd y Bwrdd) 

Hugh Hesketh Evans 

Cyfarwyddwyr eraill 

Mae Ian Jones ac Elin Morris hefyd yn 
gweithredu fel cyfarwyddwyr is-gwmniau 
masnachol S4C, ynghyd a David Sanders a 
Gwyn Roberts sy’n gyfarwyddwyr anweithredol 
annibynnol. 


99 


The S4C Authority 

The S4C Authority is an independent public 
body. It is responsible for the provision of Welsh 
language television programme services. 

The Authority is accountable for S4C’s output 
and the proper management of the channel. 

Key responsibilities of the Authority include: 

• to ensure that S4C provides S4C’s television 
services 

• to approve S4C’s strategy, annual budget and 
long term financial plans 

• to oversee, approve and scrutinise the proper 
management of S4C 

• to operate as a public body 

• to act as a regulator on certain matters 

• to prepare Annual Reports and Accounts. 

The Authority delegate a number of specific 
functions to the Chief Executive and the 
Strategic Management Board. It is the 
responsibility of the Chief Executive, officers 
and staff of S4C to manage and maintain 
S4C on a day-to-day basis. This responsibility 
includes providing S4C’s television services. 

The Authority does not participate in day- 
today decisions. In particular, the Authority is 
not involved in any commissioning or editorial 
decision. This practice has existed since 1982 
and continues to maintain the independence 
of the Authority. It ensures that it remains at 
arm’s length from decisions made by officers - 
especially in the case of programme content. 

The Authority has a statutory duty to ascertain 
the state of public opinion concerning 
programmes broadcast on S4C, any effects of 
such programmes on the attitudes or behaviour 
of viewers as well as the types of programmes 
that members of the public would like to 
be broadcast on S4C. The Authority is also 
responsible for ensuring that relevant provisions 
are in place to enable viewers to complain to 
S4C about its programming. 

The duties of the Authority are set out in 
statute in the Communications Act 2003 and 
the Broadcasting Acts 1990 and 1996. Further 
information about the work of the Authority 
and its corporate governance arrangements 
are set out in the Governance Report in the 
Statement of Accounts. 

Members of the Authority 

Authority members are appointed by the 
Secretary of State for Culture, Media and Sport 
following consultation with the Wales Office, 
the Welsh Government and the BBC Trust. 
Vacancies are advertised on the Authority 
publicly, and appointments are made following 
a public appointments procedure. 


The Authority’s Work 
Structure 

S4C Authority Committees 

The S4C Authority has five committees that 
oversee various aspects of S4C's activities, and 
also a board of directors for S4C’s commercial 
companies. The committees report back to the 
Authority on a regular basis and the Authority 
is responsible for approving the majority of the 
Committees’ recommendations. The Chairman 
of the Authority has the right to attend 
committee meetings as an observer. 

Content Committee 

The Content Committee’s responsibilities 
include overseeing and monitoring the 
performance of S4C’s programmes and 
services. This is the committee that discusses 
S4C’s programme provision and seeks to 
ensure that the Channel’s offering meets the 
needs of the audience. 

Committee members 

Marian Wyn Jones (Committee Chair from 
November 2015) 

Aled Eirug (Committee Chair up until November 
2015) 

John Davies 
Sian Lewis 

Guto Harri (from January 2016) 

Audit and Risk Management Committee 

The Audit and Risk Management Committee 
is responsible for overseeing the internal 
and external audit activities of S4C as well 
as having responsibility for monitoring risk 
management within S4C. The committee is also 
responsible for scrutinising the draft Statement 
of Accounts and reporting back to the full 
Authority. Following the recommendations in 
Sir Jon Shortridge’s report, the committee’s 
responsibilities now include matters relating to 
value for money. 

Committee members 

Hugh Hesketh Evans (Committee Chair) 

Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Personnel and Remuneration Committee 

The Personnel and Remuneration Committee 
is responsible for overseeing S4C’s personnel 
systems. This includes considering salaries and 
other terms and conditions relating to S4C 
staff, staff training and development needs, 
disciplinary and behavioural standards, equality 
of opportunity and monitoring that the relevant 
systems are working effectively and efficiently 
within S4C. 

Committee members 

Marian Wyn Jones (Committee Chair from 
December 2015) 

Aled Eirug (until November 2015) 

Elan Closs Stephens 
Guto Harri 


Complaints and Compliance Committee 

The Complaints and Compliance Committee 
is responsible for overseeing S4C’s complaints 
systems and for monitoring the systems 
to ensure that they work efficiently. The 
committee also considers compliance issues 
relating to programmes on S4C. The committee 
also has responsibilities within S4C’s processes 
for responding to requests for information 
made under the Freedom of Information Act. 

Committee members 

John Davies (Committee Chair) 

Carol Bell 
Guto Harri 

Elan Closs Stephens (from January 2016) 

Relocation and co-location Scrutiny 
Committee 

The Relocation and Co-location Committee was 
established to oversee the projects to relocate 
S4C’s Headquarters to Carmarthen in 2018, 
and to co-locate with BBC Wales in its new 
broadcasting centre in Cardiff. 

Committee members 

John Davies (Committee Chair) 

Marian Wyn Jones 

S4C’s Commercial Board 

S4C’s Commercial Board is responsible for 
overseeing the channel’s commercial activities. 
These include airtime sales, investments 
in co-productions, the digital fund and the 
development of S4C’s future commercial 
strategy. 

Board members 

Carol Bell (Chair of the board) 

Hugh Hesketh Evans 

Other directors 

Ian Jones and Elin Morris also act as directors 
of S4C's commercial subsidiaries, along with 
independent non-executive directors David 
Sanders and Gwyn Roberts. 


Mae’r tabl isod yn nodi presenoldeb yng nghyfarfodydd yr Awdurdod a’i bwyllgorau yn ystod 2015/16. 



Awdurdod 

Pwyllgor 

Cynnwys 

Pwyllgor 

Archwilio a 

(Creuwyd un pwy 

Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 

gor yn lonawr 2016) 

Pwyllgor Craffu 
Adleoli a Chyd¬ 
leoli 

Pwyllgor 

Lwynion a 
Chydymffurfiaeth 

Bwrdd 

Masnachol 

Number of 








meetings: 

11 

6 

4 

3 (Up to January 

2016) 

3 

2 

4 

Huw Jones 

11 

6 

4 

3 

3 

- 

4 

Elan Closs Stephens 

11 

HHi 

4 

2 

- 

- 

- 

John Davies 

8 

5 

// I 

- 

3 

2 


Dr. Carol Bell 

9 

//////////////// 

3 

- 

'II I 

2 

4 

Aled Eiruq 

7/7 

4/4 

- 

2 

3 

2 

- 

Marian Wvn Jones 

10 

6 

- 

3 

3 

- 

Illlllllllllllllllll 

Guto Harri 

9 

2 

Hlli 

3 

rllUl 

1 

- 

Sian Lewis 

11 

6 

2 

- 

- 

- 

Hi 

Hugh Hesketh Evans 

10 

V////////////// 

4 

- 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Hillllllllllllllllllli 

2 


Mae Cadeirydd yr Awdurdod yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgorau Cynnwys, Archwilio a Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth, 
Craffu Adleoli a Chydleoli a'r Bwrdd masnachol fel sylwedydd. 

Ym mis lonawr 2016 cyfunwyd cyfrifoldebau’r pwyllgorau archwilio a rheoli risg a phersonel a chydnabyddiaeth o fewn un Pwyllgor (a 
elwir yn Bwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth) er mwyn symleiddio strwythur pwyllgorau’r Awdurdod. Bydd yr 
Awdurdod yn adolygu gweithrediad y trefniant hwn fel rhan o’i adolygiad cyfnodol o berfformiad ac effeithiolrwydd. 


Bwrdd Strategol 
a Rheoli S4C 


Ian Jones - Prif Weithredwr 

Penodwyd Ian Jones yn Brif Weithredwr S4C 
yn 2012, ar 61 ailymuno a’r sianel 30 mlynedd 
ar 61 iddo weithio fel rhan o’r tim a’i lansiodd 
yn 1982. 

Cyn iddo ddychwelyd i S4C, fe fu Ian yn byw 
ac yn gweithio drwy’r byd, gan weithio mewn 
swyddi uwch-reoli i ITV, Scottish Television, 
United News and Media, (ITEL), Granada 
International, ITV Worldwide bellach, National 
Geographic Television International, Target 
Entertainment and A+E Television Networks 
yn Efrog Newydd. Mae Ian hefyd wedi 
gwasanaethu am gyfnod o ddwy flynedd fel 
Cadeirydd Cymdeithas Diwydiant Dosbarthu 
Teledu Prydeinig (BTDA). 

Ar hyn o bryd mae Ian yn Ymddiriedolwr 
Cymreig ar ran elusen Victim Support, 
aelod o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru, 
Cyfarwyddwr Anweithredol o CDN (The 
Creative Diversity Network) ac yn Is-Lywydd o’r 
Gymdeithas Teledu Brenhinol (RTS). 


Dafydd Rhys - Cyfarwyddwr Cynnwys 

Dechreuodd Dafydd weithio gyda HTV ym 
maes plant ac adloniant cyn sefydlu cwmni 
annibynnol Criw Byw a gynhyrchodd y rhaglen 
flaengar Fideo 9. Yn ystod y nawdegau bu’n 
gweithio yn S4C fel Golygydd Comisiynu a 
Chyfarwyddwr Darlledu. Yn 1998 fe ymunodd 
a chwmni Antena cyn gadael yn 2000 i sefydlu 
cwmni P.O.P.l, rhan o grwp Tinopolis yn Llanelli. 
Ail ymunodd Dafydd ag S4C ym mis Mawrth 
2012 . 

Elin Morris - 

Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a Masnachol 

Yn wreiddiol o Lanrhystud, Aberystwyth, 
bu Elin yn gweithio fel cyfreithiwr yn Adran 
Gorfforaethol Geldards (Cyfreithwyr) am dros 
18 mlynedd. Cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr 
Corfforaethol a Masnachol S4C yn 2009. Mae 
hi'n gyfrifol am yr adrannau Adnoddau Dynol, 
Cyfreithiol, Masnachol a Materion Busnes o 
fewn S4C. 


Catrin Hughes Roberts - 
Cyfarwyddwr Partneriaethau 

Ymunodd Catrin a’r sianel yn 2012 o’r BBC ble 
gweithiodd mewn ystod o swyddi cyfathrebu, 
gan gynnwys gyda’r tim materion cyhoeddus 
canolog, BBC Worldwide a BBC Cymru Wales. 
Yn ei rol fel Cyfarwyddwr Partneriaethau ac 
aelod o Fwrdd Strategol a Rheoli S4C, Catrin 
sy’n gyfrifol am faterion cyhoeddus y sianel, 
y berthynas gyda phartneriaid a sefydliadau 
ledled Cymru a thu hwnt, yn ogystal a 
chyfraniad S4C tuag at hyfforddiant a sgiliau. 

Rachel Evans - 

Dirprwy Gyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu 

Dechreuodd Rachel ei gyrfa darlledu fel 
newyddiadurwraig gan dreulio dwy flynedd 
yn adran newyddion BBC Cymru yn gohebu 
a chyflwyno. Treuliodd wyth mlynedd fel 
cynhyrchydd rhaglenni plant a ffeithiol i 
rwydwaith y BBC yn Uundain cyn dychwelyd 
i Gymru yn 2009 gan weithio yn llawrydd i'r 
sector annibynnol fel uwch gynhyrchydd ar 
raglenni dogfen a ffeithiol i’r prif ddarlledwyr. 
Mae’n gyfrifol am gynllunio amserlen S4C ers 
lonawr 2014. 

Gwyn Williams - 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymwneud 

Dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan 
weithio i Radio Cymru ym Mangor. Wedi hynny 
bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel Straeon cyn 
cychwyn ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd 
yn un o sylfaenwyr Cwmni Da ac yna’n brif 
weithredwr cwmni adnoddau Barcud yng 
Nghaernarfon. 

Mae o hefyd wedi gweithio fel cynhyrchydd a 
chyfarwyddwr llawrydd i nifer fawr o gwmni’au 
annibynnol, HTV Cymru a’r BBC. 

Cyn ymuno ag S4C roedd yn Gyfarwyddwr 
Cyfathrebu, Hybu a Gweinyddu gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg. 

Ceir manylion am gydnabyddiaeth i aelodau’r 
Bwrdd Strategol a Rheoli yn Nodyn 5 y 
Datganiad Ariannol. 


The table below notes attendance at meetings of the Authority and its committees during 2015/16 



Authority 

Content 

Committee 

Audit and Risk 

Management 

Committee 

(Committee combine 

Personnel and 
Remuneration 
Committee 

in January 2016) 

Relocation and 
Co-location 
Scrutiny 
Committee 

Complaints 

and 

Compliance 

Committee 

Commercial 

Board 

Number of 








meetings: 

11 

6 

4 

3 (Up to January 
2016) 

H H I 

2 /I 

n m Hi 

Huw Jones 

11 

6 

4 

3 

3 

mlh 

4 

Elan Closs Stephens 

11 

l-lllh 

4 

2 

- 

~ 

Hill 

John Davies 

8 

5 

- 

Hlli 

3 

2 


Dr. Carol Bell 

9 

- 

3 

H III 

null 

2 

4 

Aled Eiruq 

7/7 

4/4 

- 

2 

3 

2 

- 

Marian Wvn Jones 

10 

6 

Hi 

3 

3 

- 

- 

Guto Harri 

9 

2 

U 

3 

- 

1 

Ill lllllllllllllllllll III 

Sian Lewis 

11 

6 

2 

- 

HI Hi 

Hill i 

- 

Hugh Hesketh Evans 

10 

- 

4 

- 

- 

- 

2 


The Chairman of the Authority attending meetings of the Content, Audit and Risk Management, Personnel and Remuneration, Co- 
location and Relocation Scrutiny Committees and the Commercial Board as an observer. 

In January 2016 the responsibilities of the Audit and Risk Management and the Personnel and Remuneration Committees were combined 
within one Committee (known as the Audit, Risk Management, Personnel and Remuneration Committee) so as to simplify the Authority’s 
Committee structure. The operation of this arrangement will be reviewed by the Authority as part of its periodic review of performance 
and effectiveness. 


S4C’s Strategic 
Management Board 


Ian Jones - Chief Executive 

Ian Jones was appointed Chief Executive of 
S4C in 2012, rejoining the channel where he had 
previously been part of the original launch team 
in 1982. 

Before he returned to S4C , Ian lived and and 
worked in various countries over the world, 
working in senior management roles for ITV, 
Scottish Television, United News and Media, 
(ITEL), Granada International (ITV Worldwide), 
National Geographic Television International, 
Target Entertainment and A+E Television 
Networks in New York. Ian has also served 
as Chairman for a period of two years on the 
British TV Distribution Industry Association 
(BTDA). 

Currently Ian is a Welsh representative on the 
Board of Trustees of the charity Victim Support, 
Wales Tourism Advisory Board member, 
Executive Director of CDN (The Creative 
Diversity Network) and Vice President of the 
Royal Television Society. 


Dafydd Rhys - Director of Content 

Dafydd started his career with HTV working 
on children’s and entertainment programmes 
before establishing Criw Byw, the independent 
production company that produced the 
innovative programme, Fideo Naw. During the 
nineties he worked in S4C as a Commissioning 
Editor and Director of Broadcasting. In 1998 he 
joined Antena before leaving in 2000 to set up 
P.O.P.l, part of the Tinopolis group in Llanelli. 
Dafydd re-joined S4C in March 2012. 

Elin Morris - 

Director of Corporate and Commercial Policy 

Originally from Llanrhystud , Aberystwyth, 

Elin worked as a lawyer within the Corporate 
Department Geldards (Lawyers) for over 18 
years. She was appointed S4C’s Corporate 
and Commercial Director in 2009. She is 
responsible for S4C's Human Resources, Legal, 
Commercial and Business Affairs departments. 


Catrin Hughes Roberts - 
Director of Partnerships 

Catrin joined S4C in 2012 from the BBC, where 
she undertook a range of communications 
roles including for the corporation’s central 
public affairs team, BBC Worldwide and BBC 
Cymru Wales. As Director of Partnerships and 
a member of the Strategic and Management 
Board, Catrin is responsible for S4C’s external 
affairs, engagement with partners and 
organisations across Wales and beyond, and the 
channel’s contribution to skills and training. 

Rachel Evans - 

Deputy Director - Content and Broadcasting 

Rachel began her broadcasting career as a 
journalist, spending two years in BBC Wales’ 
news department as a reporter and presenter. 
She spent eight years producing children’s and 
factual programmes for the BBC network in 
London before returning to Wales in 2009 to 
work as a freelancer in the independent sector 
as executive producer on documentaries and 
factual programmes to the major broadcasters. 
Since January 2014, she has been responsible 
for planning S4C’s transmission schedule. 

Gwyn Williams - 

Director of Communications and Engagement 

Gwyn began his career in the media, working 
for Radio Cymru in Bangor. Thereafter he 
worked for Newyddion 7 for the BBC and Hel 
Straeon before starting his own production 
company. He was a founding member of the 
production company Cwmni Da before being 
appointed chief executive of TV resources 
company Barcud in Caernarfon. 

He has also worked as a freelance producer 
and director for a large number of independent 
companies, HTV Wales and the BBC. 

Prior to joining S4C he was Director of 
Communications, Promotion and Administration 
with the Welsh Language Commissioner. 

Details of the remuneration of the Strategic 
Management Board can be found in Note 5 of 
the Statement of Accounts. 










































102 


Gwobrau ac enwebiadau 
ar gyfer cynnwys S4C 

Gwffl/CINEMOUNTAIN J ///// ///////////// 

CERVINO 2015' H U I 

WRmW I [I H H 

Grand Prix des Festival / /////////// ///////// 

Defaid a Dringo (Gwmni Da) 

MmU FFILM BAE 7 ///////////////////////// j 
CAERFYRDDIN 26T5// /////////////////////// 
GWOBRAy////////////////////////////// ///// 

Gwobr John Hefin Rhaglen Fer yn yr laith 

u fmfmnjjf 

Sinema’r Byd: Dad (Soundworks) 

BAFTA CYMRU 2015 
GWOBRAU 
Gwobr Sian Phillips 

Euros Lyn I f 

Gwobr Gwyn Alf Williams 

Adam Price a Streic y Glowyr (Ti 

Drama Teledu 

Y Streic a Fi (Alfres~~ 

Actores 

Rhian Mor< 

Factory) 


Dylunio Gwisgoedd 

Sian Jenkins - Cara Fi 

Materion Cyfoes 

Y Sgwrs: Ysbyty Dan 

Cyfarwyddwr Ffeithiol 

Caryl Ebenezei 
(Rondo Media) 


BffWflffMlIllJJIllltlllllllllllllllllL 

lijqWRWWQm iwMyPw ////// // / / / III j II 

OUVER 2oW// ///////////////////// * 

Wad m II //////////////////////// 

Ddringo / Mynydg / m l 

lia Eric Jones ac loan Doyle 
om Cymru) III 


wobr Efydd) 

n Doyle 



Awards and nominations 

m gitfpfoti RMpspm m m m m m m mmm 

'[j /VANCOUVER (INTERNM/IO^AL 

Caryl Ebenezer - Malcolm Allen: Cyfle Arall 

////mbUNTAIN FILM FESTIVAL//////////////// 

for S4C’s content 

/// /{RoWoo MealaV ////////////////////////////////// 

wfif 1 1 l lf m 

CERVINO CINEMOUNTA/n/////////////////////, 


mfilfmlmm 11 m i 

FESTIVAL 201s//////////////// ////////////////// 

/// /DireotoBy Fiction/ //////////////////////////////// 

Climbing / Mountain Film 

awards// 1] n ml 

Kevin Allen - Dan y Wenallt (Ffatiffilms) 

Copa: Patagonia Eric Jones ac loan Doyle 

Grand Prix des Festival ///////////////////////// 


///Mr lie, part: Boom Cymr w n 

Defaid a Dringo (Cwmni Da) 

/// /Entertainment/// m ml 1 



Karl Jenkins - Pencerdd Penclawdd (Rondo) 

mdmmBwkwmfum ,///////////// f 

CARMARTHEN BAY FILM m l 


/ // /rlm festival im mmllll 

TfmfflMim n m u i 

/// /Makeup aino nW m n I 

/// /DTTrCPn//////// /// /// / //////////////////// 

Iff/mfli 1 m l m 

Juliette Ireland - Caryl a'r Lleill (Alfresco, 

Best Climbing Film (Bronze Award) 

John Hefin Welsh Language Short Award 

/// nan.mUmam kttmmj m m j 

Copa: Patagonia Eric Jones ac loan Doyle 

SinemaY Byd: Dad (Soundworks) 


(Fflic, part of Boom Cymru) 

BAFTA CYMRU ml? U H 1 

/// /unginaFMus/c/ 

Richard James - Cara Fi (Touchpaper TV) 

LLANBERIS MOUNTAIN FILM 

mnfnnlmullm 

Mark Thomas / Dan y Wenallt (Ffatiffilms) 

mim lyAAi tim / / / // //////// //////// /////// 

Mmmnfmd mam m ml 1 


// //AWARDS I 1 m 

RmadiLfi ///////////// m 

1 Pactuffl/Phpioorapny/ /////////////////////////// 

Calon Antur Cymraeg Film 

Haydn Denman - Karl Jenkins - Pencerdd 

Copa: Patagonia Eric Jones ac loan Doyle 

Gvnyn Alf Williams Award 

' / /i/enraMOT/ffipnapfl/ m m f 

////(Fflic, part of Boom Cymr iff f i 

Adam Price a Streic y Glowyr (Tinopolis) 

////Photography & Lighting : m n I 

/// /THE TRANSGENDER //////////////////////j 

/yeleyrfflonfflrama' 

////Stuart Biddlecombe - Tir (Joio)///////////////// 

TELEVISION AWARDS 2016 

Y Streic a Fi (Alfresco, part of Boom Cymru) 


////ffy/wFW/y/i/////////////////////////////// 


'/// SmglemociimiOTrary/ J m f 

/// /Best Welsh Programme I m f 

Actress ////////////////////////////////////////// 

Malcolm Allen: Cyfle Arall (Rondo Media) 

Heno / Prynhawn Da (Tinopolis) 

Rhian Morgan - Gwaith / Cartref (Fiction 

mamh j //////////////////////////////////// 

////sound////////////////////////////////. 

//// MEW YORK FESTIVALS///// /////////////// 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 

INTERNATIONAL TELEVISION 

'tom m m m . 


mum AWARDS rnn U i 


Richard Harrington - Y Gwyll / Hinterland 
tion Factory) ///////////////////////// 

-.en’s Programme (inc Animation) 

George (Boom Plano H i 


r: Y Felan a Fi (ITV Wales) 

: i (Alfresco, part of 



iwyr (Tinopolis) 
wyddion Arbennig (BBC 


Live 08 j 

? (Boom Cymru) 


"itles & Graphic Identity 

' Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 


Writer/// I fII IIm I 

Roger Williams - Tir (Joio) 

Ntmilmam 

Breakthrough Award ///////////////////// 

Owen Davies - Gohebwyr: Owen Davies 

fffvjflffpU m n 

Television Drama / I II I I ///////////// 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 

Actress ////////// ////// //////III 

Mali Harries - Y Gwyll / Hinterland (Fiction 

fmffr))ll. Illllllllllllllllllllllllmllllll 

hys Ifans - Dan y Wenallt (Ffatiffilms) 

en’s Programme 

ll-en (Cwmni Da) 



Saptt&ffNe OB ////////////////// 

Y Sioe (Boom Cymru) //////////////////////// 

/Writer // I III I II U 

Gwyneth Lewis - Y Streic a Fi (Alfresco, part 

ImfadmMj/rmm ////////////////// /////////// 

MIND MEDIA AWARDS/ ///////////////////// 

/2pTS ////////////////////////////////////////// 

mWnTuU, J u n ml 

Soaps & Continuing Series 

Pobol y Cwm (BBC Cymru) 

BAFTA CHILDRENS 2015 NOMINATIONS 
Channel of the Year / mml 

WfftmWffpffvu 

Learning-. Secondary I m H 

Llond Ceg (Green Bay Media) 

RADIO TIMES TV SHOW/ ///////////////////// 

' chamwon mii m m I 

mimm 

“Soap" Round/ m I 

Pobol y Cwm (BBC Cymru) 

(Up against ‘The Kennedy’s’, the winner of 
the ‘Comedy’ round in December 2015) 

/ 021 MjmNmgNAU J /////////////////// j , 

DRAMA AWARDS 2015// 

I mwHmmf f mil 

Best consumer marketing campaign for a 
/dram® series// f f f j 

Y Gwyll / Hinterland (Marketing) (S4C 

mdmimgfffam) mf m 

ROYAL TELEVISION SOCIETY 
PROGRAMME AWARDS ///////////// f 

mji 

IHmw m m m i 

Dagrau o Waed: Rhyfel Corea (Awen / JTV) 

OSCARS 2 m U /////// //////// ////// 

SUBMISSION ONLY (The UK Submission) 
Foreign Language Filrirjl m m 

Dan y Wenallt (Ffatiffilms) 


(Touchpaper TV) 


(BBC Cymru) 


/ /WARDS ////////////////////////////////////, 

wmmmiarti m m 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 

Crime Drama (Gold Medal) 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 

Sports & Recreation (Silver Medal) 

Copa: Patagonia Eric Jones & loan Doyle 
(Fflic, part of Boom Cymru) 

National/International Affairs (Bronze 

/kfediiy//////////////////////////// / //////// // 

Dagrau o Waed: Rhyfel Corea (Awen / JTV) 

/ mmlimRm iU m m 

Childrens/Youth Program 

Llond Ceg (Green Bay Media) 

I ffiO/rr MEDIA festival / ///////////////////j 

[mmiog m m l I 

I ^Singlaorama I 11III f ll f 

Yr Ymadawiad (S4C, Boom Cymru, Ffilm 
/ ktjmwwmesp m m I 

'mUmmjms m m l 

I Current/Afrairs// 

Y Byd ar Bedwar: Y Felan a Fi (ITV Cymru) 

/Drama Serres/ I I n 

Y Gwyll / Hinterland (Fiction Factory) 

/sin Me Drama/ 

Y Streic a Fi (Alfresco, part of Boom Cymru) 

'aport/ H MU 

Y Gem Gudd: Llanelli v USSR (Tinopolis) 

Children’s Programme// U f 

#Fi: George (Boom Kids, part of Boom 

I ktjnyw f m m I 

Entertainment// ///////////////////// 

Nadolig Bryn Terfel (Boom Cymru / 
Harlequin Media) m f 

Factual Series/ ////// J illf 

DNA Cymru (Green Bay Media) 

Factual Single I ml I 

Patagonia Eric Jones ac loan Doyle ( 
part of Boom Cymru) 



Datganiad Ariannol am y flwyddyn 
a derfynodd 31 Mawrth 2016 


Statement of Accounts for 
the year ended 31 March 2016 


Cyflwynir Datganiad Ariannol S4C i’r Senedd yn sgtl paragraff 13(2) The Statement of Accounts for S4C is presented to Parliament pursuant 

i Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (C.42) to paragraph 13(2) to Schedule 6 of the Broadcasting Act 1990 (C.42) 



110 


Adroddiad yr Awdurdod am 
y flwyddyn a derfynodd 31 
Mawrth 2016 

Rhagair 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys Datganiad 
Ariannol yr Awdurdod am y flwyddyn a 
derfynodd 31 Mawrth 2016. 

Cyflwynir Datganiad Ariannol yr Awdurdod am 
y flwyddyn derfynodd ar 31 Mawrth 2016 yn 
unol ag Atodlen 1 (l)(b) y Cyfarwyddyd Cyfrifon 
a ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i’r 
Awdurdod ym mis Mai 2007. 

Mae’r Awdurdod yn cyflwyno asesiad cytbwys 
o sefyllfa a rhagolygon S4C yn yr wybodaeth 
y mae’n ofynnol ei chyflwyno yn 61 gofynion 
statudol. 

Prif weithgareddau 

Mae S4C yn gweithredu o dan Adrannau 
203 hyd 207 (yn gynwysiedig) ac Atodlen 12 
Deddf Cyfathrebiadau 2003. Mae Adran 204 
yn darparu bod yr Awdurdod yn gweithredu 
i ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu o 
safon uchel gyda’r bwriad iddynt fod ar gael 
yn gyfan gwbl neu yn bennaf i'r cyhoedd 
yng Nghymru. Wrth gyflawni’r swyddogaeth 
honno, rhaid i’r Awdurdod barhau i ddarlledu’r 
gwasanaeth digidol a adnabyddir mewn 
deddfwriaeth fel S4C digidol. 

Strwythur grwp 

Mae is-baragraffau (2) a (3) Paragraff 1 Atodlen 
6 Deddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd gan 
Adran 206 (6) Deddf Cyfathrebiadau 2003) yn 
caniatau i’r Awdurdod, i’r graddau ei bod yn 
ymddangos iddynt bod gwneud hynny’n atodol 
neu’n arweiniol i gyflawni eu swyddogaeth, 
i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan 
gynnwys gweithgareddau masnachol, trwy 
gwmni'au S4C gan ddefnyddio cyllid masnachol 
yn unig. Yn ogystal, mae’r darpariaethau 
trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn caniatau 
i’r Awdurdod barhau i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau, gan cynnwys gweithgareddau 
masnachol, a oedd yn cael eu cyflawni yn 
syth cyn dechreuad Adran 206, naill ai eu 
hunain neu drwy un o gwmni'au S4C. 0 fewn 
y Datganiad Ariannol cyfun hwn, cyfeirir at 
Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac 
at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a 
gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. 
Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa 
Gyffredinol. 

Cyllid 

Mae’r darpariaethau yn ymwneud a chyllid S4C 
wedi eu hamlinellu yn Adran 31 Deddf Cyrff 
Cyhoeddus 2001. Mae hyn yn rhoi dyletswydd 
statudol ar yr Ysgrifennydd i sicrhau y telir swm 
i’r Awdurdod y mae o'r farn ei fod yn ddigonol 
i dalu cost yr Awdurdod bob blwyddyn ar 
gyfer (a) darparu Gwasanaethau cyhoeddus 
yr Awdurdod (o fewn ystyr Adran 207 Deddf 
Cyfathrebiadau 2003); a (b) threfnu i ddarlledu 
neu ddosbarthu’r gwasanaethau hynny. Gall 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon gyflawni’r ddyletswydd 
hon drwy wneud taliadau ei hun neu lunio 
cytundeb ag unigolyn arall i’r unigolyn hwnnw 
wneud hynny (neu’r ddau). Rhaid i’r cyfryw 
gyllid gael ei gadw yn y Gronfa Gwasanaethau 
Cyhoeddus a’i gymhwyso at ddibenion darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yr Awdurdod yn 
unig. Ni chaniateir unrhyw gymhorthdal o'r 
Gronfa Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 
unrhyw un o is-gwmniau S4C. 


dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
(DCMS). Mae S4C hefyd yn cynhyrchu refeniw 
masnachol trwy weithgareddau gan gynnwys 
gwerthiannau hysbysebu a nawdd rhaglenni. 

Caiff y darpariaethau presennol yn ymwneud 
a chyfraniad Ffi’r Drwydded eu hamlinellu yng 
Nghytundeb Fframwaith mis Medi 2011 rhwng 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon a’r Ymddiriedolaeth 
y BBC, a’r Cytundeb Gweithredu rhwng 
Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C sy’n 
amlinellu cyfanswm cyllid S4C hyd at 31 Mawrth 
2016. Ym mis Chwefror 2016, cadarnhaodd 
Ymddiriedolaeth y BBC y byddai cyfraniad Ffi’r 
Drwydded a roddir i S4C yn aros ar lefel 2016- 
17, sef £74.5m ar gyfer y flwyddyn 2017/18. 

Mae Setliad Ffi'r Drwydded o fis Gorffennaf 
2015 rhwng y Llywodraeth ac Ymddiriedolaeth 
y BBC yn cynnwys darpariaethau i ddarparu 
’cydberthyniad’ o incwm Ffi’r Drwydded i’r 
grant i S4C yn ystod cyfnod setliad nesaf ffi’r 
drwydded. 

Ym mis Chwefror 2016, cyhoeddodd y 
Llywodraeth y byddai ei chyfraniad ariannol i 
S4C ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016/17 yn 
aros ar £6.762m. Yn ogystal, cynhelir adolygiad 
o S4C yn 2017, a fydd yn ystyried cyllid S4C, 
ymhlith materion eraill. 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
a throsiant y Gronfa Gyffredinol 

Roedd y cyfanswm a dderbyniwyd oddi wrth 
yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth y BBC yn ystod 
y cyfnod yn £82.012m (Cyfnod i 31 Mawrth 
2015 - £82.787m). Defnyddiwyd yr incwm hwn 
i gyllido costau comisiynu a phrynu rhaglenni 
Cymraeg, costau darlledu S4C, gwariant ar 
asedau sefydlog a gorbenion. Mae balans 
yr incwm hwn, ar 61 cost darlledu rhaglenni 
a chostau gweithredu a gweinyddu, felly yn 
cynrychioli’r prif fodd o gyllido asedau net 
S4C ac yn cael ei drin fel incwm gohiriedig yng 
Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Crewyd 
trosiant y Gronfa Gyffredinol trwy werthu amser 
hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, 
nawdd, marsiandi'o, cyhoeddi a gweithgareddau 
buddsoddi. Yn y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 
2016, roedd cyfanswm y trosiant hwn yn 
£2.515m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £2.673m). 
Rhoddir manylion pellach yn nodyn 
3 i’r Datganiad Ariannol. 

Gwariant 

Mae’r costau a roddwyd yn erbyn y cyfrif 
elw a cholled yn ystod y cyfnod yn cynnwys 
£79.147m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £80.344m) 
ar gyfer costau’r gwasanaeth rhaglenni a 


chostau darlledu a dosbarthu, £1.597m ar gyfer 
costau uniongyrchol eraill (cyfnod i 31 Mawrth 
2015 - £1.497m) a £4.127m (cyfnod i 31 Mawrth 
2015 - £3.802m) ar gyfer costau gweithredu 
a gweinyddu. Roedd costau’r rhaglenni a 
ddarlledwyd yn cynnwys £66.841m (cyfnod i 
31 Mawrth 2015 - £67.006m) ar gyfer costau 
rhaglenni a gomisiynwyd neu a brynwyd gan 
gyflenwyr rhaglenni ac ailddarllediadau. Mae’r 
costau darlledu a dosbarthu yn codi mewn 
perthynas a llwyfannau digidol daearol a lloeren 
gan gynnwys gwasanaethau fideo ar alw a 
ddarperir gan gontractwyr. Roedd y gweddill 
yn gostau uniongyrchol comisiynu a chyflwyno 
rhaglenni, costau gweithredol gwasanaethau 
mynediad S4C ynghyd a chostau darlledu 
perthnasol eraill y gwasanaeth rhaglenni 
megis costau marchnata a chostau ymchwil 
cynulleidfa. 

Mae costau uniongyrchol eraill yn cynnwys 
blaendaliadau cyllido cydgynyrchiadau i 
drydydd parti'on, rhaniad elw a oedd yn 
daladwy i drydydd parti'on mewn perthynas 
a gwerthu rhaglenni, comisiwn asiantaeth a 
chostau darlledu sy’n ymwneud a hysbysebion 
a chostau cludo yn ymwneud a S4C2 Cyf. ar 
blatfformau digidol daearol a lloeren. Ceir 
manylion pellach am gostau gweithredu 
a gweinyddu yr Awdurdod yn nodyn 4 i’r 
Datganiad Ariannol. 

Polisi talu 

Mae’n bolisi gan yr Awdurdod i gytuno 
ar amodau a thelerau addas ar gyfer ei 
drafodion a chyflenwyr ac, yn amodol ar eu 
cydymffurfiad, gwneir taliadau yn unol a’r 
telerau hyn. Yn arferol yn ystod y flwyddyn, 
talwyd 92% (cyfnod i 31 March 2015 - 90%) o 
gyflenwyr cyn pen 30 diwrnod. 


Mae cyllid cyhoeddus S4C yn deillio o Ffi’r 
Drwydded, trwy Ymddiriedolaeth y BBC a 
chymorth grant a ddarperir gan yr Adran 


Report of the Authority 
for the year ended 
31 March 2016 


in 


Foreword 

This report sets out the Authority’s Statement 
of Accounts for the year ended 31 March 2016, 
together with explanatory notes. 

The Statement of Accounts of the Authority 
for the year ended 31 March 2016 is presented 
in accordance with Schedule 1 (l)(b) of the 
Accounts Direction issued by the Secretary of 
State for Culture, Media and Sport to the 
Authority in May 2007. 

The Authority presents a balanced assessment 
of S4C’s position and prospects in the 
information required to be presented by 
statutory requirements. 

Principal activities 

S4C operates under Sections 203 to 
207 (inclusive) and Schedule 12 of the 
Communications Act 2003. Section 204 
provides that the Authority shall have the 
function of providing television programme 
services of high quality with a view to their 
being available for reception wholly or mainly 
by members of the public in Wales. In carrying 
out that function, the Authority must continue 
to broadcast the service provided in digital 
form referred to in legislation as S4C digital. 

Group structure 

Sub-paragraphs (2) and (3) of Paragraph 
1 of Schedule 6 to the Broadcasting Act 
1990 (as amended by Section 206 (6) of 
the Communications Act 2003) entitles the 
Authority, to the extent that it appears to them 
incidental or conducive to the carrying out of 
their functions to do so, to carry out activities, 
including commercial activities, through S4C 
companies using commercial revenues 
only. Likewise, the transitional provisions 
contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003 permit the Authority 
to continue carrying on any activities, including 
commercial activities, which were being carried 
on immediately before the commencement 
of Section 206, either itself or through an S4C 
company. Within this consolidated Statement 
of Accounts, the Public Service Fund is referred 
to as S4C and the total of both public service 
and commercial activities is referred to as the 
Authority. The assets of the Authority that are 
not comprised in the Public Service Fund are 
referred to as the General Fund. 

Funding 

The provisions relating to the funding of S4C 
are set out in Section 31 of the Public Bodies 
Act 2011. This places a statutory duty upon 
the Secretary to ensure that the Authority is 
paid an amount which he considers sufficient 
to cover the cost to the Authority each year of 
(a) providing the Authority’s public Services 
(within the meaning of Section 207 of the 
Communications Act 2003); and (b) arranging 
for the broadcasting or distribution of those 
services. The Secretary of State for Culture, 
Media and Sport may discharge this duty by 
making payments himself or entering into an 
agreement with another person for that person 
to do so (or both). Such funding must be held 
in the Public Service Fund and be applied only 
for the purposes of providing the Authority’s 
public services. No subsidy is permitted from 
the Public Service Fund for any S4C subsidiary. 

S4C’s public funding is derived from the 
Licence Fee, through the BBC Trust and grant 
in aid provided by DCMS. S4C also generates 
commercial revenues through activities 
including advertising sales and programme 
sponsorship. 


The current provisions relating to the Licence 
Fee contribution are set out in the Framework 
Agreement of September 2011 between the 
Secretary of State for Culture, Media and 
Sport and the BBC Trust and the Operating 
Agreement between the BBC Trust and the 
S4C Authority that set out the total funding 
of S4C up to 31 March 2016. In February 2016 
the BBC Trust confirmed that the Licence Fee 
contribution provided to S4C would remain at 
the 2016-17 level of £74.5m for the year 2017/18. 

The Licence Fee Settlement of July 2015 
between the Government and the BBC Trust 
includes provisions for a ‘read-across’ from the 
Licence Fee income to the grant to be provided 
to S4C during the period of the next licence fee 
settlement. 

The Government announced in February 2016 
that its financial contribution to S4C for the 
financial year 2016/17 would remain at £6.762m. 
In addition a review of S4C will be conducted in 
2017, which will consider amongst other matters 
the funding of S4C. 

Public Service Fund income 
and General Fund turnover 

Amounts receivable from the DCMS and the 
BBC Trust during the period to 31 March 2016 
totalled £82.012m (period to 31 March 2015 - 
£82.787m). This income was used to finance 
the cost of commissioning and acquiring 
Welsh language programmes, the transmission 
costs of S4C, expenditure on fixed assets 
and overheads. The balance of this income, 
after the cost of programme transmission 
and operational and administrative expenses, 
therefore represents the principal means of 
financing the net assets of S4C and is treated 
as deferred income in the Public Service Fund. 
General Fund turnover was generated by sales 
of airtime, rights in television programmes, 
sponsorship, merchandising, publishing and 
investment activities. It totalled £2.515m during 
the period to 31 March 2016 (period to 31 March 
2015 - £2.673m). Further details are given in 
note 3 to the Statement of Accounts. 

Expenditure 

Costs charged to the consolidated statement 
of comprehensive income during the period 
include £79.147m (period to 31 March 2015 
- £80.344m) for the cost of the programme 
service and transmission and distribution costs, 
£1.597m for other direct costs (period to 31 
March 2015 - £1.497m) and £4.127m (period 
to 31 March 2015 - £3.802m) for operational 
and administrative expenses. The costs of 
programmes transmitted included £66.841m 


(period to 31 March 2015 - £67.006m) in respect 
of the cost of programmes commissioned 
or acquired from programme suppliers and 
repeats. Transmission and distribution costs 
are incurred in respect of digital terrestrial and 
satellite platforms including video on demand 
services provided by contractors. The balance 
comprised the direct costs of programme 
commissioning and presentation, the 
operational costs of access services provided by 
S4C and other related costs of the programme 
service such as marketing costs and audience 
research. 

Other direct costs include third party 
co-production funding advances, profit 
participation due to third parties in respect of 
programme sales, agency commission and 
playout costs relating to advertisements 
and carriage costs relating to S4C2 Cyf. on 
the digital, terrestrial and satellite platforms. 
Further details of the operational and 
administrative costs of the Authority are given 
in note 4 to the Statement of Accounts. 

Payment policy 

It is the Authority’s policy to agree appropriate 
terms and conditions for its transactions with 
suppliers, and subject to their compliance, 
to make payments in accordance with these 
terms. Typically during the year, 92% (period to 
31 March 2015 - 90%) of supplier balances were 
paid within 30 days. 


112 


Oriau a ddarlledwyd a chyfartaledd cost yr awr 



2015/16 


2014/15 

Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C gyfanswm 


Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

o 6,722 awr o raglenni (cyfnod i 31 Mawrth 

Rhaglenni a gomisiynwyd 





2015 - 6,788 awr), yn cynrychioli cyfartaledd o 

Cynyrchiadau annibynnol 

1,838 

33,652 

1,916 

31,888 

129.3 awr yr wythnos (cyfnod i 31 Mawrth 2015 

BBC 

13 

107.201 

13 

81,010 

-130.5 awr). 


1,851 

34,168 

1,929 

32,203 


Rhaglenni a brynwyd 

418 

1,997 

452 

2,166 

Derbyniodd S4C yr oriau statudol a 

Ailddarllediadau 





ddarparwyd gan y BBC, a oedd yn cynnwys 

Cynyrchiadau annibynnol 

3,784 

730 

3,624 

676 

rhai ailddarllediadau, dan Adran 58 (1) Deddf 

BBC 

135 

- 

252 

5,781 

Darlledu 1990 (fel yr addaswyd gan Adran 29 


6,188 

10,802 

6,257 

10,709 

Deddf Darlledu 1996) a thalwyd amdanynt gan 

BBC - Oriau Statudol 

534 

- 

531 

- 

y BBC o incwm y drwydded. Mae S4C hefyd 


6,722 


6,788 


wedi gwneud taliadau gwerth £1.4m i’r BBC am 

Cyfartaledd vr wythnos 

129.3 


130.5 


ddarparu ailddarllediad omnibws wythnosol a 






32 o benodau haf o Pobol y Cwm nad yw'n cael 

Rhaglenni a ddarlledwyd yn 61 categori 





eu darparu fel rhan o’r oriau statudol (cyfnod i 






31 Mawrth 2015 - £l.lm). 

Rhaglenni a gomisiynwyd 





Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C 1,278 awr 



2015/16 


2014/15 

(cyfnod i 31 Mawrth 2015 -1,278 awr) o raglenni 


Oriau 

Cost yr awr £ 

Oriau 

Cost yr awr £ 

Cymraeg yn yr oriau brig rhwng 6.30 y.p. a 

Drama 

109 

150,300 

102 

139,985 

10.00 y.p. sy’n gyfartaledd yr wythnos o 24.6 

Ffeithiol Cyffredinol 

650 

22,140 

671 

22,838 

awr (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - 24.6 awr). 

Materion Cvfoes a’r Tvwvdd 

67 

30,583 

64 

31,671 


Cerdd Ysqafn/Adloniant 

176 

55,584 

161 

50,999 

Mae’r rhaglenni ffeithiol cyffredinol yn cynnwys 

Plant 

314 

21,269 

438 

18,396 

503 awr o raglenni dyddiol, digwyddiadau a 

Cerddoriaeth a Chelfvddvdau 

110 

27,970 

133 

30,975 

nodwedd (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - 511 awr). 

Chwaraeon 

397 

24,524 

338 

27,335 


Crefvdd 

28 

41,036 

22 

39,251 

Mae’r oriau a drosglwyddwyd o’r Cynulliad yn 

Cvfanswm 

1,851 

34,168 

1,929 

32,203 

cael eu cynnwys o fewn y rhaglenni a brynwyd. 







BBC 

2015/16 

2014/15 


Oriau 

Oriau 

Drama 

78 

93 

Newyddion 

199 

182 

Materion Cyfoes a Ffeithiol 

42 

48 

Adloniant Ysgafn 

- 

2 

Pobl Ifanc a Phlant 

15 

11 

Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

93 

93 

Addysg 

- 

- 

Chwaraeon 

107 

102 

Crefvdd 

- 

- 


534 

531 


113 


Hours transmitted and average cost per hour 

The total hours of programmes transmitted 
by S4C during the period amounted to 6,722 
(period to 31 March 2015 - 6,788), representing 
an average per week of 129.3 hours (period to 

Commissioned programmes 

Independent production 

BBC 

2015/16 2014/15 

Hours Cost per hour £ Hours Cost per hour £ 

1,838 33,652 1,916 31,888 

13 107,201 13 81,010 

31 March 2015 - 130.5 hours). 


1,851 

34,168 

1,929 

32,203 


Acquired programmes 

418 

1,997 

452 

2,166 

The statutory hours supplied by the BBC, 

Repeats 





which included an element of repeat 

Independent production 

3,784 

730 

3,624 

676 

programmes, were provided to S4C under 

BBC 

135 

- 

252 

5,781 

Section 58 (1) of the Broadcasting Act 


6,188 

10,802 

6,257 

10,709 

1990 (as amended by Section 29 of the 

BBC - Statutory hours 

534 

- 

531 

- 

Broadcasting Act 1996) and were funded out 


6.722 


6.788 


of the BBC’s licence revenue. S4C also made 

Averaqe per week 

129.3 


130.5 


payments totalling £1.4m to the BBC for the 






provision of 32 summer episodes of Pobol y 

Transmitted programmes by category 





Cwm not provided as part of the statutory 






hours (period to 31 March 2015 - £l.lm). 

Commissioned programmes 





During the period 1,278 hours (period to 31 


2015/16 

2014/15 

March 2015 -1,278 hours) of Welsh language 


Hours Cost per hour £ 

Hours Cost per hour £ 

programmes were transmitted in the peak 

Drama 

109 

150,300 

102 

139,985 

hours between 6.30 p.m. and 10.00 p.m. with 

General Factual 

650 

22.140 

671 

22,838 

a weekly average of 24.6 hours (period to 31 

Current Affairs and Weather 

67 

30,583 

64 

31,671 

March 2015 - 24.6 hours). 

Liqht Music / Entertainment 

176 

55.584 

161 

50.999 


Children 

314 

21,269 

438 

18,396 

Included in general factual programmes 

Music and Arts 

110 

27.970 

133 

30,975 

are 503 hours of daily, event and feature 

Sport 

397 

24,524 

338 

27,335 

programmes (period to 31 March 2015 - 511 

Reliqion 

28 

41.036 

22 

39,251 

hours). 

Total 

1,851 

34,168 

1,929 

32,203 

The Assembly hours transmitted are included in 






acquired programmes. 

BBC 







2015/16 

2014/15 


Hours 

Hours 

Drama 

78 

93 

News 

199 

182 

Current Affairs and Factual 

42 

48 

Light Entertainment 

- 

2 

Youth and Children 

15 

11 

Music and Arts 

93 

93 

Education 

- 

- 

Sport 

107 

102 

Reliqion 

- 

- 


534 

531 





































114 


Adroddiad Llywodraethiant 

Mae’r Adroddiad Llywodraethiant yn nodi 
fframwaith llywodraethiant corfforaethol 
yr Awdurdod ac yn egluro sut y mae’r 
Awdurdod yn cynnal ei fusnes, sut mae 
aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi, sut y 
mae’r Awdurdod yn asesu ei berfformiad ac 
effeithiolrwydd a sut y mae’r Awdurdod yn 
dirprwyo cyfrifoldebau i’r Bwrdd Strategol 
a Rheoli a’r Prif Weithredwr tra’n sicrhau 
atebolrwydd priodol. Mae’r adroddiad hefyd yn 
nodi asesiad yr Awdurdod o’r risgiau cynradd 
sy’n wynebu busnes S4C ar hyn o bryd. 

Fframwaith Llywodraethiant Corfforaethol S4C 

Mae fframwaith cyfansoddiadol Awdurdod S4C 
wedi’i nodi mewn statud ac mae dyletswydd ar 
yr Awdurdod i gyflwyno Adroddiad Blynyddol 
a Datganiad Ariannol am ei weithgareddau i’r 
Senedd bob blwyddyn. 

Cydymffurfio gyda’r Cod Llywodraethiant 
Corfforaethol 

Mae’r Awdurdod yn ymrwymedig i ddefnyddio’r 
egwyddorion uchaf o ran llywodraethiant 
corfforaethol sy'n gymesur a’i faint. Er nad yw’r 
Awdurdod yn gwmni rhestredig, mae wedi 
dewis cydymffurfio a darpariaethau Adran 1 
Cod Llywodraethiant Corfforaethol y DU 2012 
hyd y bont yn gymwys i’r Awdurdod. Yn ystod 
y flwyddyn, mae'r Awdurdod wedi defnyddio’r 
egwyddorion rheolaeth dda a gynhwysir yng 
Nghod Llywodraethiant Corfforaethol y DU. 

Yr Awdurdod a’i Aelodau 

Fel awdurdod darlledu annibynnol, mae 
gan yr Awdurdod gyfrifoldeb i sicrhau 
bod swyddogaethau statudol S4C, mewn 
amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus a 
masnachol, yn cael eu cyflawni’n unol a 
pholisi'au’r Awdurdod, gofynion Deddfau 1990 a 
1996, Deddf Cyfathrebiadau 2003 a hefyd o fis 
Ebrill 2013 y Cytundeb Gweithredu a gytunwyd 
gydag Ymddiriedolaeth y BBC. 

Mae’r Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd 
a hyd at wyth aelod, a phenodir gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon, ar 61 ymgynghori 
a Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cymru ac 
Ymddiriedolaeth y BBC. Mae ganddynt brofiad 
a gwybodaeth helaeth ac maent yn annibynnol 
o’r Bwrdd Strategol a Rheoli, ac o unrhyw 
berthynas fusnes neu berthynas arall a allai 
ymyrryd ag arfer eu barn annibynnol. Mae’r 
strwythur hwn yn sicrhau na all y broses o 
wneud penderfyniadau gan yr aelodau gael ei 
dominyddu gan unigolyn neu grwp bychan. 

Ym mis Mai 2016, penododd yr Awdurdod 
John Davies yn Aelod Anweithredol Arweiniol 
yr Awdurdod. Crewyd y rol hon yn dilyn 
cyngor a roddwyd gan ADdCCh i’w chyrff a 
noddir. Mae cyfrifoldebau’r Aelod Anweithredol 
Arweiniol yn cynnwys rhoi cyngor a chymorth 
i’r Cadeirydd; arwain yr asesiad o berfformiad 
y Cadeirydd; lie mae anawsterau neu densiwn 
yn bodoli yn y berthynas rhwng y Cadeirydd a’r 
Prif Weithredwr, bod yn gyfrifol am hwyluso’r 
gwaith o ddatrys y materion hyn a chydweithio 
a’r Cadeirydd ac aelodau eraill yr Awdurdod 
i geisio datrys unrhyw ystyriaethau neu 
anghydfodau perthnasol sy’n effeithio ar waith 
yr Awdurdod. 

Mae amrywiaeth o fewn y bwrdd yn cael 
ei ystyried fel rhan o’r broses ddethol. Mae 
amrywiaeth o fewn y sefydliad yn allweddol i 
sicrhau bod gwasanaeth S4C yn adlewyrchu ei 
gynulleidfa a’u hanghenion. 

Mae rhaglen sefydlu bwrpasol yn cael ei 
ddarparu i bob aelod newydd o’r Awdurdod. 
Ynghyd a darparu gwybodaeth sylfaenol sy’n 
ymwneud a dyletswyddau cyfarwyddwyr, mae’r 
broses sefydlu yn cynnwys gwybodaeth sy’n 


ymwneud a gweithrediad busnes S4C, y sector 
cyfryngau a hefyd y prif risgiau ac ansicrwydd 
sy’n wynebu S4C. 

Cyfarfodydd yr Awdurdod 

Cynhwysir manylion bywgraffyddol, ynghyd a 
chofnod o bresenoldeb aelodau'r Awdurdod 
yn yr Adroddiad Blynyddol. Yn ogystal a 
chyfarfodydd busnes misol a chyfarfodydd 
pwyllgorau, cynhaliwyd cyfarfod ychwanegol er 
mwyn datblygu strategaeth tymor hir S4C. 

Fel arfer bydd y Prif Weithredwr, Ysgrifennydd 
yr Awdurdod ac aelodau’r Bwrdd Strategol a 
Rheoli yn bresennol ym mhob un o gyfarfodydd 
yr Awdurdod. Mae’r Bwrdd Strategol a Rheoli 
yn darparu gwybodaeth briodol ac amserol ar 
gyfer aelodau’r Awdurdod ac mae rhyddid i’r 
aelodau ofyn am unrhyw wybodaeth bellach y 
credant sy’n angenrheidiol. 

Gall pob aelod ofyn am gyngor gan 
Ysgrifennydd yr Awdurdod a gweithwyr 
proffesiynol annibynnol ar draul S4C. 

Mae Aelodau’r Awdurdod yn herio’r 
weithrediaeth mewn modd adeiladol a 
gyda’i gilydd yn cyfrannu at y gwaith o 
ddatblygu strategaeth yr Awdurdod ar gyfer 
gwasanaethau S4C. Mae Aelodau’r Awdurdod 
yn craffu perfformiad rheolwyr mewn perthynas 
a chyflawni nodau ac amcanion a gytunwyd ac 
yn monitro adrodd ar berfformiad. Maent yn 
bodloni eu hunain am gywirdeb gwybodaeth 
ariannol a bod rheolaethau a systemau rheoli 
risg ariannol yn gadarn ac yn amddiffynadwy. 

Strwythur Llywodraethiant 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu’r pwyllgorau 
canlynol i'w gynorthwyo i gyflawni ei 
gyfrifoldebau: 

• Pwyllgor Cynnwys 

• Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg 

• Pwyllgor Personel a Chydnabyddiaeth 

• Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

• Pwyllgor Craffu Adleoli a Chydleoli 

Ym mis lonawr 2016, cyfunwyd cyfrifoldebau’r 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’r Pwyllgor 
Personel a Chydnabyddiaeth mewn un pwyllgor 
(a adwaenir fel y Pwyllgor Archwilio, Rheoli 
Risg, Personel a Chydnabyddiaeth) er mwyn 
symleiddio strwythur Pwyllgorau’r Awdurdod. 
Caiff gweithrediad y trefniant hwn ei adolygu 
gan yr Awdurdod fel rhan o’i adolygiad cyfnodol 
o berfformiad ac effeithiolwyd. 


Cynrychiolir yr Awdurdod ar fwrdd Grwp 
Masnachol S4C gan ddau aelod o’r Awdurdod 
sydd wedi eu penodi’n gyfarwyddwyr 
anweithredol yr is-gwmni'au masnachol sy’n 
eiddo llwyr i S4C. 

Effeithiolrwydd a Gwerthuso 

Mae’r Awdurdod yn cynnal gwerthusiad 
rheolaidd a thrylwyr o’i berfformiad ei hun a 
gwaith ei bwyllgorau a’r Aelodau. 

Yn ystod y cyfnod arweiniodd Cadeirydd 
yr Awdurdod adolygiad blynyddol o 
effeithiolrwydd yr Awdurdod ei hun, ei 
bwyllgorau ac adolygiad perfformiad holl 
aelodau’r Awdurdod. Cynhaliwyd adolygiad 
o berfformiad y Cadeirydd ar y cyd gan 
gadeiryddion y Pwyllgorau Personel a 
Chydnabyddiaeth ac Archwilio a Rheoli Risg. 

Diddordebau a Chydnabyddiaeth Aelodau 

Mae cofrestr sy’n datgan diddordebau’r 
Aelodau ar gael ar wefan S4C, s4c.cymru. 

Mae copi'au ar gael i’w harchwilio yn 
swyddfeydd S4C yng Nghaerdydd a 
Chaernarfon. 

Caiff gwybodaeth mewn perthynas a 
chydnabyddiaeth yr Aelodau yn unol a’r 
cyfarwyddyd cyfrifon ei roi yn nodyn 5 y 
Datganiad Ariannol. 

Gwrthdaro Buddiannau 

Yn ystod y cyfnod nid oedd gan unrhyw 
aelodau fudd mewn cytundebau gydag S4C. 

Cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr 
a’r Bwrdd Strategol a Rheoli 

Yn amodol ar adolygiad cyfnodol gan yr 
Awdurdod o’r pwerau a’r cyfrifoldebau 
a ddirprwyir i’r Bwrdd Strategol a Rheoli 
a chyfrifoldebau statudol trosgynnol yr 
Awdurdod, mae’r cyfrifoldeb ar gyfer llunio 
a gweithredu polisi manwl, yn unol a chylch 
gorchwyl S4C a’r polisi cynnwys a chynnal 
materion S4C, wedi ei ddirprwyo i’r Prif 
Weithredwr a thrwyddo ef i’r Bwrdd Strategol 
a Rheoli. 

Dynodir Prif Weithredwr S4C yn Swyddog 
Cyfrifo ar gyfer S4C. Mae’r Swyddog Cyfrifo yn 
gyfrifol i'r DCMS mewn perthynas ag ariannu 
statudol S4C ac felly ef yw’r person sy’n gyfrifol 
am y defnydd priodol o arian a delir i S4C gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon. 

Pwyllgor Cyllideb 

Mae’r Pwyllgor Cyllideb yn cynnwys y Prif 
Weithredwr a'r Bwrdd Strategol a Rheoli. Diben 
y Pwyllgor yw ystyried yn fanwl cyllidebau 
blynyddol drafft ar gyfer S4C, ynghyd a 
chynlluniau ariannol tymor hir ac i argymell 
cyllidebau a chynlluniau o’r fath i’r Awdurdod 
i’w hystyried a’u cymeradwyo. 

Cymeradwyir cyllideb S4C ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol (ac unrhyw ddiwygiadau 
dilynol iddo) gan yr Awdurdod. Yn ogystal ceir 
cyllideb amcanol pum mlynedd. 


115 


Governance report 

This Governance Report sets out the Authority’s 
corporate governance framework and explains 
how the Authority conducts its business, how 
members of the Authority are appointed, how 
the Authority assesses its performance and 
effectiveness and how the Authority delegates 
responsibilities to the Chief Executive and 
Strategic Management Board whilst ensuring 
appropriate accountability. The report also sets 
out the Authority’s assessment of the primary 
risks currently facing S4C’s business. 

S4C’s Corporate Governance Framework 

The S4C Authority’s constitutional framework 
is set out in statute and requires the Authority 
to present an Annual Report and Statement 
of Accounts of its activities to Parliament each 
year. 

Compliance with the Corporate Governance 
Code 

The Authority is committed to applying the 
highest principles of corporate governance 
commensurate with its size. Although the 
Authority is not a listed company, it has opted 
to comply with the provisions of Section 1 of 
the UK Corporate Governance Code in so far as 
they are applicable to the Authority. During the 
year, the Authority has applied the principles 
of good governance contained in the UK 
Corporate Governance Code. 

The Authority and its Members 

As an independent broadcasting authority, 
the Authority has responsibility for ensuring 
that, in both a public service and commercial 
environment, the statutory functions of S4C 
are discharged and that S4C operates in 
accordance with the Authority’s policies, the 
requirements of the Broadcasting Acts 1990 
and 1996 the Communications Act 2003 and 
also since April 2013 an agreed Operating 
Agreement with the BBC Trust. 

The Authority comprises the Chair and up to 
eight members, all of whom are appointed 
by the Secretary of State for Culture, Media 
and Sport following consultation with the 
Welsh Government, Wales Office and the BBC 
Trust. They bring a breadth of experience 
and knowledge and are independent of 
the Strategic Management Board and of 
any business or other relationship which 
could interfere with the exercise of their 
independent judgment. This structure ensures 
that the members’ decision making cannot be 
dominated by an individual or small group. 

In May 2016 the Authority appointed John 
Davies as the Lead-Non Executive Member 
of the Authority. This role was created 
following advice provided by DCMS to its 
sponsored bodies. The Lead-Non Executive’s 
responsibilities include providing advice 
and support to the Chairman; leading the 
Chairman’s performance assessment; where 
difficulties or tensions exist in the relationship 
between the Chairman and the Chief Executive 
to be responsible for facilitating a resolution of 
such matters and working with the Chairman 
and other Authority members to seek 
resolution of any material issues or disputes 
that impact upon the Authority’s work. 

Diversity within the board is considered as 
part of the selection process. Diversity within 
the organisation is key to ensuring that S4C’s 
service reflects its audience and their needs. 

A tailored induction programme is provided 
to all new members of the Authority. Along 
with provisions of core information relating to 
directors’ duties, the induction process includes 
information relating to the operation of S4C’s 
business, the media sector and also principal 
risks and uncertainties facing S4C. 


Authority meetings 

The biographical details, together with 
attendance records of the Authority members 
are included in this Annual Report. In addition 
to monthly business meetings and committees 
an additional meeting was held to further 
develop S4C’s long term strategy. 

All meetings of the Authority are usually 
attended by the Chief Executive, the Secretary 
to the Authority, and members of the Strategic 
Management Board. The Strategic Management 
Board supplies the Authority members with 
appropriate and timely information and 
the members are free to seek any further 
information they consider necessary. 

All members have access to advice from the 
Secretary to the Authority and independent 
professionals at the expense of S4C. 

Authority members constructively challenge 
the executive and collectively contribute to 
the development of the Authority’s strategy 
for S4C’s services. Authority members 
scrutinise the performance of management 
in meeting agreed goals and objectives and 
monitor the reporting of performance. They 
satisfy themselves on the integrity of financial 
information and that financial controls and 
systems of risk management are robust and 
defensible. 

Governance Structure 

The Authority has established the following 
committees to help it in the discharge of its 
responsibilities: 

• Content Committee 

• Audit and Risk Management Committee 

• Personnel and Remuneration Committee 

• Complaints and Compliance Committee 

• Re-location and Co-location Scrutiny 
Committee 

In January 2016 the responsibilities of the Audit 
and Risk Management and the Personnel and 
Remuneration Committees were combined 
within one Committee (known as the Audit, 

Risk Management, Personnel and Remuneration 
Committee) so as to simplify the Authority’s 
Committee structure. The operation of this 
arrangement will be reviewed by the Authority 
as part of its periodic review of performance 
and effectiveness. 


The Authority is also represented on the board 
of S4C’s Commercial Group by two Authority 
members appointed as non-executive directors 
of S4C’s wholly owned commercial subsidiary 
companies. 

Effectiveness and Evaluation 

The Authority undertakes a regular and 
rigorous evaluation of its own performance and 
that of its committees and members. 

During the period the Chairman of the 
Authority led an annual review of the 
effectiveness of the Authority itself, its 
committees and a performance review of all 
members of the Authority. A review of the 
Chairman’s performance was conducted jointly 
by the chairs of the Personnel and Audit and 
Risk Management Committees. 

Members’ Interests and Remuneration 

A register stating the members’ interests 
appears on S4C’s website, s4c.cymru. Copies 
are available for inspection at the offices of S4C 
in Cardiff and Caernarfon. 

Information in respect of members’ 
remuneration as required under the Accounts 
Direction is given in note 5 to the Statement of 
Accounts. 

Conflicts of Interest 

During the period no members had an interest 
in contracts with S4C. 

Responsibilities of the Chief Executive 
and Strategic Management Board 

Subject to periodic review by the Authority of 
the delegation of powers and responsibilities 
to the Strategic Management Board and the 
Authority’s overriding statutory responsibilities, 
responsibility for the formulation and operation 
of detailed policy, in accordance with S4C’s 
remit and content policy and the conduct of the 
affairs of S4C, has been delegated to the Chief 
Executive and through him to the Strategic 
Management Board. 

S4C’s Chief Executive is designated as 
Accounting Officer for S4C. The Accounting 
Officer is responsible to the DCMS in respect 
of the statutory funding of S4C and, as such, 
is the person responsible for the proper use of 
funds paid to S4C by the Secretary of State for 
Culture, Media and Sport. 

Budget Committee 

The Budget Committee comprises the Chief 
Executive and the Strategic Management 
Board. Its purpose is to consider in detail draft 
annual budgets for S4C, together with long 
term financial plans and to recommend such 
budgets and plans to the Authority for its 
consideration and approval. 

S4C’s budget for each financial year (and any 
subsequent amendments to it) is approved by 
the Authority. There is also a five year projected 
financial plan. 


116 


Archwilio Mewnol 

Sicrhawyd swyddogaeth archwilio mewnol trwy 
gydol y flwyddyn i roi sicrwydd i’r pwyllgor 
ynglyn a gweithrediad a dilysrwydd y system 
rheolaeth fewnol. Mae’r Archwilwyr Mewnol yn 
mynd ati’n annibynnol i adolygu’r broses reoli 
a weithredir gan y rheolwyr ac yn adrodd i'r 
Swyddog Cyfrifo a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli 
Risg. Mae camu cywiro sydd wedi eu cynllunio 
yn cael eu monitro’n annibynnol gan y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg ar gyfer eu cwblhau’n 
brydlon rhag ofn bod rheolaethau gwan neu 
amhriodol i’w cael sydd felly’n creu elfen o risg 
i'rsefydliad. 

Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol 

Mae adnabod a rheoli risgiau yn greiddiol i 
waith yr Awdurdod. Mae gan yr Awdurdod 
a’r Bwrdd Strategol a Rheoli gyfrifoldeb clir 
am adnabod risgiau sy’n wynebu S4C ac am 
roi gweithdrefnau yn eu lie er mwyn monitro 
a lliniaru risgiau o’r fath. Mae’r Awdurdod 
a’r Bwrdd Strategol a Rheoli yn gweithredu 
fframwaith rheoli risg ar gyfer nodi, gwerthuso 
a rheoli (yn hytrach na dileu) risgiau sylweddol 
a wynebir gan S4C. Mae’r fframwaith hwn wedi 
ei ddatblygu yn unol a chanllawiau arfer da 
perthnasol ar reolaethau mewnol a rheoli risg. 

Yr Awdurdod sy’n gyfrifol yn y pen draw 
am gynnal system gadarn o reolaeth fewnol 
i ddiogelu asedau S4C ac am adolygu’i 
heffeithiolrwydd. Mae system o’r fath wedi’i 
chynllunio i reoli, yn hytrach na dileu’r risg o 
fethiant i gyflawni amcanion busnes. 

Mae cyfyngiadau cynhenid mewn unrhyw 
system reoli, ac felly dim ond sicrwydd 
rhesymol ac nid sicrwydd llwyr y gall hyd yn 
oed y systemau mwyaf effeithiol ei ddarparu yn 
erbyn camddatganiad neu golled sylweddol. 

Yn dilyn cyhoeddi arweiniad i gyfarwyddwyr ar 
reolaeth fewnol, Rheolaeth Fewnol; Arweiniad 
i Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun (arweiniad 
Turnbull), mae’r Awdurdod yn cadarnhau 
bod proses barhaus i adnabod, gwerthuso 
a rheoli’r risgiau sylweddol a wynebir gan y 
grwp wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn 
dan sylw a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r 
Datganiad Ariannol, a bod y broses hon yn 
cael ei hadolygu’n rheolaidd gan yr Awdurdod 
a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’i bod yn 
cydymffurfio gyda’r arweiniad. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi'r prosesau 
perthnasol a roddwyd ar waith i adnabod a 
rheoli risgiau a hefyd yn nodi’r risgiau strategol 
allweddol a nodwyd gan y Pwyllgor a’r 
Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae elfennau allweddol y system rheolaeth 
fewnol fel a ganlyn: 

Rheolaeth Ariannol 

Mae S4C yn gweithredu system gynhwysfawr 
ar gyfer adrodd ar reolaeth sy’n cynnwys 
paratoi cyllidebau blynyddol gan bob canolfan 
cost. Caiff y cyllidebau hyn eu cymeradwyo 
gan yr Awdurdod fel rhan o'r gyllideb 
gyffredinol am y flwyddyn. Adroddir yn fisol 
ar ganlyniadau’r canolfannau cost a chaiff y 
canlyniadau eu cymharu a’r gyllideb. Ymchwilir 
i amrywiadau sylweddol o’u cymharu a’r 
gyllideb fel y bo’n briodol. Mae rhagolygon 
ar gyfer ymrwymiadau’n cael eu paratoi’n 
rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. 

Adroddiadau Ariannol 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu systemau 
rheolaeth fewnol a systemau rheoli risg sy’n 
ymwneud a’r broses o gyflwyno adroddiadau 
ariannol y grwp a phrases y grwp ar gyfer 
paratoi cyfrifon cyfun. Mae’r Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg yn gyfrifol am oruchwylio a 
monitro’r prosesau hyn, sydd wedi’u cynllunio 
i sicrhau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio a’r 


darpariaethau adrodd a rheoleiddio perthnasol. 

Trefniadau chwythu’r chwiban 

Mae gan S4C bolisi ‘chwythu’r chwiban’(datgelu 
gwybodaeth) er mwyn hwyluso’r broses o 
gyfathrebu gwybodaeth gyfrinachol berthnasol 
neu unrhyw ddigwyddiad mewn modd 
gyfrinachol. Mae’r Pwyllgor, ar ran yr Awdurdod, 
yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol yn 
eu lie ar gyfer ymchwilio, mewn modd cymesur, 
i faterion a gyflwynwyd ac ar gyfer camau 
priodol yn dilyn unrhyw ymchwiliad. 

Trefnweithiau rheolaeth 

Mae’r trefnweithiau gweithredol wedi'u 
dogfennu yn y Trefnweithiau Rheolaeth 
Fewnol. Mae goblygiadau newidiadau yn y 
gyfraith a rheoliadau’n cael eu hystyried yn y 
trefnweithiau hyn. Mae pob canolfan cost yn 
cynnal rheolaethau a threfnweithiau ariannol 
sy’n briodol i’w hamgylchedd busnes ei hun 
a’r rheini’n cydymffurfio gyda’r safonau a’r 
canllawiau a gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Monitro rheolaethau a risgiau busnes 

Mae’r Bwrdd Strategol a Rheoli yn gyfrifol 
am adnabod a gwerthuso’r risgiau sylweddol 
sy’n berthnasol i’w meysydd busnes, ynghyd a 
chynllunio a gweithredu rheolaethau mewnol 
priodol. Asesir y risgiau hyn ar sail barhaus a 
gallant fod yn gysylltiedig ag amrywiaeth o 
ffynonellau mewnol neu allanol gan gynnwys 
toriadau mewn goruchwyliaeth, amhariad 
ar y systemau gwybodaeth, cystadleuaeth, 
trychinebau naturiol a gofynion rheoleiddio. 

Mae’r Prif Weithredwr hefyd yn adrodd i’r 
Awdurdod ar ran y Bwrdd Strategol a Rheoli 
ar newidiadau sylweddol yn y busnes a’r 
amgylchedd allanol sy’n effeithio risgiau 
sylweddol. Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn 
darparu gwybodaeth ariannol i’r Awdurdod 
yn chwarterol, sy’n cynnwys dangosyddion 
perfformiad allweddol a risg. Lie nodir meysydd 
ar gyfer gwelliant yn y system, mae’r Awdurdod 
yn ystyried yr argymhellion a wneir gan y 
Bwrdd Strategol a Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg. 

Asesu Prif Risgiau ac Ansicrwydd 

Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd S4C adolygiad 
trylwyr pellach o’i gofrestr risg. Roedd 
diweddariadau perthnasol i’r gofrestr risg yn 
cynnwys mewnbwn gan Aelodau’r Awdurdod 
yn dilyn diwrnod cwrdd i ffwrdd ar gyfer 
adolygu heriau strategol, gweithredol ac 
ariannol y dyfodol. 

Yn ystod y flwyddyn, rhoddodd yr Awdurdod 
gofrestr risgiau strategol newydd ar waith sy’n 
cysylltu prif risgiau strategol S4C ag amcanion 
strategol a fframwaith mesur perfformiad S4C. 

Mae Cofrestr Risg Strategol S4C yn seiliedig 
ar asesiad o Flaenoriaethau Strategol 
S4C a’r risgiau gall effeithio ar ddarparu’r 
blaenoriaethau hyn. 

Darparodd swyddogion adroddiadau rheolaidd 
yn ystod y flwyddyn ar gyfer y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg er mwyn iddynt allu 
monitro rheoli risg a gwelliannau i’r gofrestr. 

Yn ogystal, darparwyd adroddiadau a sicrwydd 
perthnasol gan yr archwilwyr mewnol er 
mwyn galluogi'r pwyllgor i asesu proffil risg yr 
Awdurdod yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r asesiad risg a nodir isod yn cynnwys 
y prif risgiau ac ansicrwydd a adnabuwyd 
gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn 
ystod y flwyddyn. Bwriad y rhain yw nodi ar 
lefel strategol risgiau posibl allai gael effaith 
sylweddol ar allu'r Awdurdod i gyflawni ei 
rwymedigaethau statudol. 

Mae’r prif feysydd risg a nodwyd gan yr 
Awdurdod yn parhau’n debyg i’r rhai a 
nodwyd yn y flwyddyn flaenorol, a gellir eu 


categoreiddio fel rhai yn ymwneud a darparu ac 
ansawdd gwasanaeth S4C, a materion strategol, 
ariannol a llywodraethiant. 

1. Cynulleidfa a Pherfformiad y Gwasanaeth 

Prif ddyletswydd yr Awdurdod yw darparu 
gwasanaeth teledu digidol iaith Gymraeg sy’n 
cynnwys ystod eang o raglenni amrywiol o 
ansawdd uchel. Er mwyn darparu gwasanaeth 
o’r fath, rhaid i’r Awdurdod sicrhau ei fod yn 
gwrando ar anghenion ei gynulleidfa, bod S4C 
yn ymateb yn briodol i’r anghenion hyn a bod y 
sector cynhyrchu annibynnol yn gallu darparu 
cynnwys o ansawdd uchel. 

Mae’r Awdurdod yn arolygu ansawdd y 
gwasanaeth drwy gydol y flwyddyn ac 
ymgynghorodd yn eang a’r gynulleidfa gan 
ddefnyddio nifer o wahanol ddulliau gan 
gynnwys Nosweithiau Gwylwyr, paneli ymateb 
a grwpiau ffocws. Mae S4C yn ogystal, gan 
weithio’n agos gyda chynhyrchwyr annibynnol, 
wedi trafod sylwadau’r gynulleidfa a nodi ffyrdd 
o wella’r allbwn rhaglenni tra hefyd yn sicrhau 
gwerth am arian drwy’r cydweithio gwell hyn. 

Mewn amgylchedd o Iwyfannau cyfryngol sy’n 
datblygu'n gyflym, mae angen i S4C sicrhau ei 
fod yn gallu mynd i’r afael a phatrymau gwylio 
a gofynion y gynulleidfa ar gyfer cynnwys ar 
draws gwahanol Iwyfannau digidol cyfredol 
ac yn y dyfodol, gan gynnwys gwasanaethau 
ar-lein, Manylder Uwch a fformatau cynnwys 
eraill. Mae’r Awdurdod yn fodlon bod S4C wedi 
rhoi mewn lie paratoadau priodol er mwyn 
ei galluogi i fonitro perfformiad gwasanaeth 
S4C a’i Strategaeth Ddigidol newydd, er bod 
pryder yn parhau parthed gallu S4C i gynnal 
cydraddoldeb gyda darlledwyr gwasanaeth 
cyhoeddus eraill o ran buddsoddi mewn 
llwyfannau a gwasanaethau newydd. 

Mae gofyn i’r system gymhleth o seilwaith 
technegol sy'n ganolog i allu S4C i ddarparu 
ei gynnwys dros ystod gynyddol o Iwyfannau 
i gynnal lefel uchel iawn o argaeledd 
gwasanaethau ac ansawdd ar sail 24/7. Mae 
cynlluniau parhad busnes o fewn S4C wedi 
eu cynllunio er mwyn sicrhau bod y systemau 
technegol hyn yn gadarn a bod trefniadau 
priodol a chymesur yn eu lie er mwyn dygymod 
gyda digwyddiadau technegol sylweddol. 

2. Strategol ac Ariannol 

Daw arian yr Awdurdod ar hyn o bryd o dair 
ffynhonnell, cymhorthdal gan yr Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, o Ffi’r 
Drwydded drwy Ymddiriedolaeth y BBC ac 
incwm masnachol a gynhyrchir gan S4C. Gallai’r 
hinsawdd economaidd bresennol arwain at 
ragor o bwysau ar gyllid S4C, ac fe allai hyn yn 
ei dro gael effaith economaidd ar y diwydiannau 
creadigol yng Nghymru. Mae'r Prif Weithredwr 
wedi adrodd eto i’r Awdurdod ar y bygythiadau 
hyn ac mae wedi arwain trafodaethau ar 
yr effaith ar y gwasanaeth o dan nifer o 
amgylchiadau, gan gynnwys yr effaith ar y 
sector annibynnol. 

3. Llywodraethiant 

Mae system a gweithdrefnau llywodraethiant 
corfforaethol yr Awdurdod wedi eu diwygio’n 
sylfaenol ers 2010 er mwyn sicrhau eu bod yn 
gadarn ac yn addas. 

Mae’r Awdurdod wedi sefydlu system o adolygu 
perfformiad blynyddol gyda’r bwriad iddo 
adeiladu ar y sylfeini newydd sydd wedi eu 
cyflwyno yn dilyn argymhellion Adroddiad 
Shortridge. Bydd yr Awdurdod yn parhau 
i adolygu ei drefniadau llywodraethiant 
corfforaethol ac mae'n gweithio’n agos a’r 
archwilwyr mewnol i ddatblygu system effeithiol 
i asesu a rheoli risg strategol. 


117 


Internal Audit 

An internal audit function has been maintained 
throughout the year to provide assurance to 
the committee as to the operation and validity 
of the system of internal control. The Internal 
Auditors independently review the control 
process implemented by management and 
report to the Accounting Officer and the Audit 
and Risk Management Committee. Planned 
corrective actions are independently monitored 
by the Audit and Risk Management Committee 
for timely completion should there be weak or 
inappropriate controls in place thus creating an 
element of risk to the organisation. 

Risk Management and Internal Control 

The identification and management of risks 
is at the heart of the Authority’s work. The 
Authority and the Strategic Management Board 
have a clear responsibility for the identification 
of risks facing S4C and for putting in place 
procedures to monitor and mitigate such risks. 
The Authority and the Strategic Management 
Board operate a risk management framework 
for identifying, evaluating and managing 
(rather than eliminating) significant risks 
faced by S4C. This framework has been 
developed in accordance with relevant good 
practice guidance on internal controls and risk 
management. 

The Authority is ultimately responsible for 
maintaining a sound system of internal 
control to safeguard the assets of S4C and for 
reviewing its effectiveness. Such a system is 
designed to manage, but not eliminate the risk 
of failure to achieve business objectives. 

There are inherent limitations in any control 
system and accordingly even the most 
effective systems can provide only reasonable 
and not absolute assurance against material 
misstatement or loss. 

Following publication of guidance for directors 
on internal control, Internal Control; Guidance 
for Directors on the Combined Code (the 
Turnbull guidance), the Authority confirms that 
there is an ongoing process for identifying, 
evaluating and managing the significant risks 
faced by the group, that has been in place for 
the year under review and up to the date of 
approval of the Statement of Accounts, and 
that this process is regularly reviewed by the 
Authority and the Audit and Risk Management 
Committee and accords with the guidance. 

This report sets out the relevant processes put 
in place to identify and manage risks and also 
sets out the key strategic risks identified by the 
Committee and the Authority during the year. 

The key features of the system of internal 
control are as follows: 

Financial management 

S4C operates a comprehensive management 
reporting system which involves the 
preparation of annual budgets by all cost 
centres. These budgets are then approved by 
the Authority as part of the overall budget 
for the year. The results of the cost centres 
are reported monthly and compared to the 
budget. Significant variances from budget 
are investigated as appropriate. Forecasts 
of commitments are prepared regularly 
throughout the year. 

Financial reporting 

The Authority has in place internal control 
and risk management systems in relation to 
the group’s financial reporting process and 
the group's process for the preparation of 
consolidated accounts. The Audit and Risk 
Management Committee is responsible for 
overseeing and monitoring these processes, 


which are designed to ensure that the 
Authority complies with relevant regulatory 
reporting and filing provisions. 

Whistle-blowing arrangements 

S4C has a ’whistle-blowing’ (disclosure) policy 
to facilitate the confidential communication 
of relevant information or any incident in 
confidence. The committee, on behalf of the 
Authority, is responsible for ensuring that there 
are appropriate arrangements in place for the 
proportionate investigation of matters reported 
and for appropriate follow-up action. 

Control procedures 

Operational procedures are documented in the 
Internal Control Procedures. The implications 
of changes in law and regulations are taken 
into account within these procedures. Each 
cost centre maintains financial controls and 
procedures appropriate to its own business 
environment conforming to the standards and 
guidelines approved by the Authority. 

Monitoring controls and business risks 

The Strategic Management Board is responsible 
for the identification and evaluation of 
significant risks applicable to their areas 
of business, together with the design and 
operation of suitable internal controls. These 
risks are assessed on a continuous basis and 
may be associated with a variety of internal or 
external sources including control breakdowns, 
disruption in information systems, competition, 
natural catastrophe and regulatory 
requirements. 

The Chief Executive also reports to the 
Authority on behalf of the Strategic 
Management Board on significant changes 
in the business and the external environment 
which affect significant risks. The Chief Finance 
Officer provides the Authority with quarterly 
financial information which includes key 
performance and risk indicators. Where areas 
for improvement in the system are identified, 
the Authority considers the recommendations 
made by the Strategic Management Board and 
the Audit and Risk Management Committee. 

Assessment of Principal Risks and 
Uncertainties 

During the year S4C conducted a further 
thorough review of its risk register. Material 
updates to the risk register also included 
Authority member input following on from an 
away-day to review future strategic, operational 
and financial challenges. 

During the year, the Authority implemented 
a new strategic risk register which links 
S4C’s main strategic risks to S4C’s strategic 
objectives and performance measurement 
framework. 

S4C’s Strategic Risk Register is based on an 
assessment of S4C’s Strategic Priorities and 
the risks that could affect the delivery of these 
priorities. 

Officers provided regular reports during the 
year for the Audit and Risk Management 
Committee to monitor risk management and 
register enhancements. In addition, relevant 
reports and assurances were provided by the 
internal auditors thus enabling the committee 
to critically assess the Authority’s risk profile 
during the year. 

The risk assessment set out below contains the 
principal risks and uncertainties identified by 
the Audit and Risk Management Committee 
during the year. These are intended to capture 
at a strategic level the potential risks that could 
have significant impact upon the Authority’s 
ability to deliver its statutory obligations. 


The main areas of risk identified by the 
Authority remain similar to the previous year 
and can be categorised as being related to the 
provision and quality of the S4C service, and 
strategic, financial and governance matters. 

1. Audience and Service Performance 

The Authority’s primary duty is to provide 
a Welsh language digital television service 
consisting of a broad range of high quality and 
diverse programming. To provide such a service, 
the Authority must ensure that it listens to the 
needs of its audience, that S4C responds 
appropriately to these needs and that the 
independent production sector is able to deliver 
high quality content. 

The Authority actively monitored the quality of 
the service throughout the year and consulted 
widely with the audience through a range of 
different methods including Viewers Evenings, 
response panels and focus groups. Additionally, 
working closely with independent producers, 
S4C has discussed audience comments and 
identified ways of improving the programme 
output whilst also securing value for money 
through this improved collaboration. 

S4C needs to ensure that it is capable of 
addressing the changing viewing patterns and 
audience demands for content across various 
current and future digital platforms including 
online services, HD and other content formats. 
The Authority is satisfied that S4C is sufficiently 
advanced in its preparations to monitor the 
performance of the S4C service and its new 
Digital Strategy although concern remains 
regarding S4C’s ability to maintain parity with 
other public service broadcasters in relation to 
investment in new platforms and services. 

S4C’s technical infrastructure is required to 
deliver its content over an increasing range of 
platforms, to deliver a very high level of service 
availability and quality on a 24/7 basis. Business 
continuity plans within S4C are designed 
to ensure that these technical systems are 
robust and that appropriate and proportionate 
arrangements are in place to deal with major 
technical incidents. 

2. Strategic and Financial 

The Authority’s funding is currently derived 
from three sources, grant in aid from the 
Department for Culture, Media and Sport, from 
the Licence Fee through the BBC Trust and 
commercial income generated by S4C. The 
current economic climate could lead to further 
pressures on S4C’s finances and in turn have an 
economic impact on the creative industries in 
Wales. The Chief Executive has again reported 
to the Authority on these threats and has 
led discussions on the service impact given 
different scenarios, including the effect on the 
independent sector. 

3. Governance 

The Authority’s system of and procedures for 
corporate governance have been radically 
overhauled since 2010 to ensure that they are 
robust and fit for purpose. 

The Authority carries out an annual 
performance review which is intended to build 
on the new foundations put in place following 
the implementation of the recommendations 
of the Shortridge Report. The Authority will 
continue to review its corporate governance 
arrangements and is working closely with 
the internal auditors to develop strategic risk 
assessment and risk management for S4C. 


118 


Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r cyfrifoldebau 
a ddirprwyir i’r pwyllgor gan yr Awdurdod, 
ynghyd a chrynodeb o waith y pwyllgor yn 
ystod y cyfnod 1 Ebrill 2015 - 31 Mawrth 2016. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi sut y mae’r 
pwyllgor wedi cynorthwyo’r Awdurdod i 
adolygu amgylchedd rheoli mewnol S4C, 
gwaith y pwyllgor mewn perthynas ag adolygu 
effeithiolrwydd yr archwilwyr mewnol ac 
allanol, ynghyd a goruchwylio datblygiad 
rhaglen gwerth am arian. 

Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio 
a Rheoli Risg 

Mae gan aelodau’r Pwyllgor rhyngddynt 
ystod eang o brofiad busnes, ariannol a 
llywodraethiant sy’n galluogi’r pwyllgor i 
gyflawni ei gylch gorchwyl mewn modd cadarn 
ac annibynnol. 

Mae’r pwyllgor yn cynnwys o leuaf tri aelod 
anweithredol o’r Awdurdod: 

Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd) 
Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Ym mis lonawr 2016, cyfunwyd cyfrifoldebau’r 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’r Pwyllgor 
Personel a Chydnabyddiaeth mewn un pwyllgor 
(a adwaenirfel y Pwyllgor Archwilio, Rheoli 
Risg, Personel a Chydnabyddiaeth) er mwyn 
symleiddio strwythur Pwyllgorau’r Awdurdod. 
Caiff gweithrediad y trefniant hwn ei adolygu 
gan yr Awdurdod fel rhan o’i adolygiad 
cyfnodol o berfformiad ac effeithiolwyd. 

Mae Cadeirydd yr Awdurdod hefyd yn mynychu 
cyfarfodydd y Pwyllgor. 

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor 

Mae eitemau busnes sefydlog y Pwyllgor 
Archwilio a Rheoli Risg yn cynnwys: 

• Adolygu ac argymell ar gyfer cymeradwyaeth 
y Datganiad Ariannol Blynyddol ar 61 
trafodaeth gyda’r archwilwyr allanol; 

• Adolygu cwmpas y swyddogaethau archwilio 
mewnol ac allanol a chymeradwyo anghenion 
archwilio strategol S4C; 

• Ystyried canfyddiadau’r archwilwyr mewnol, 
yn enwedig mewn perthynas a systemau 
ariannol craidd a phrosesau adrodd; 

• Adolygu cofrestr risg S4C, y broses o 
adnabod a chofnodi risgiau, a’r camau a 
gymerwyd gan y Bwrdd Strategol a Rheoli i 
reoli a lliniaru risgiau a’u canlyniadau i S4C; 

• Datblygu rhaglen gwerth am arian ac 
adolygu’r gwerth am arian a ddarperir gan 
weithgareddau S4C. 

Mae’r Pwyllgor yn gweithio i raglen 
strwythuredig o weithgareddau, gydag eitemau 
ar yr agenda sy’n cyd-fynd a dyddiadau pwysig 
y cylch adrodd ariannol blynyddol, themau 
neu feysydd risg y mae’r Pwyllgor wedi eu 
hadnabod, ynghyd ag eitemau sefydlog y 
mae’n ofynnol i’r Pwyllgor eu hystyried yn 
rheolaidd o dan ei gylch gorchwyl. 

Mynychir cyfarfodydd y Pwyllgor gan 
y Prif Weithredwr, y Prif Swyddog 
Cyllid, Ysgrifennydd yr Awdurdod a 


chynrychiolwyr o archwilwyr mewnol S4C, 
PriceWaterhouseCoopers LLP a hefyd lie y 
bo’n berthnasol, archwilwyr allanol S4C, Grant 
Thornton UK LLP. Mae’r pwyllgor hefyd yn 
cyfarfod yn breifat gyda’r archwilwyr mewnol 
ac allanol yn flynyddol. 

Mae Cadeirydd y pwyllgor yn adrodd yn ffurfiol 
i’r Awdurdod ar 61 pob cyfarfod o’r pwyllgor. 

Prif feysydd gwaith y Pwyllgor yn ystod 
2015/16 

Cyfarfu’r pwyllgor pedair gwaith yn ystod y 
cyfnod. Y prif feysydd gwaith oedd: 

Rheolaethau mewnol: Adolygodd y Pwyllgor 
effeithiolrwydd y system o reolaeth fewnol, gan 
ystyried canfyddiadau’r adroddiadau archwilio 
mewnol ac allanol. 

Adroddiadau ariannol: Adolygodd y Pwyllgor 
ddatganiadau ariannol yr Awdurdod ac 
ystyriodd adroddiadau gan y rheolwyr a’r 
archwilwyr allanol parthed cydymffurfiaeth 
gyda safonau cyfrifo a chydymffurfio a 
gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol. Yn ogystal, 
ystyriodd y Pwyllgor briodoldeb trefniadau 
adrodd presennol i gyfarfodydd misol yr 
Awdurdod. 

Rheoli risg: Ystyriodd y pwyllgor brosesau ar 
gyfer rheoli risgiau ac ansicrwydd sylweddol 
o fewn S4C. Yn ogystal, adolygodd y pwyllgor 
bolisi risg S4C. 

Yn ystod y flwyddyn, rhoddodd yr Awdurdod 
gofrestr risgiau strategol newydd ar waith sy’n 
cysylltu prif risgiau strategol S4C ag amcanion 
strategol a fframwaith mesur perfformiad S4C. 

Cynllun gwaith ac asesiad gofynion archwilio 
mewnol: Parhaodd y Pwyllgor i oruchwylio 
gwaith archwilwyr mewnol S4C a rhoddodd 
ystyriaeth i’w hadroddiadau, ymatebion gan 
reolwyr a chynlluniau gweithredu oedd yn 
ymateb i argymhellion perthnasol. Rhoddodd y 
Pwyllgor hefyd ystyriaeth i asesiad o anghenion 
archwilio’r Awdurdod a chymeradwyodd 
gynllun gwaith blynyddol yr archwilwyr 
mewnol. 

Perthynas gyda’r archwilwyr allanol: Roedd y 
Pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio’r berthynas 
gydag archwilwyr allanol S4C, gan gynnwys 
cwmpas eu gwaith a'u dull gweithredu, eu 
ffioedd, eu perfformiad a’u hannibyniaeth 
(gan gynnwys y polisi ar waith nad yw’n waith 
archwilio). 

Llywodraethiant Corfforaethol: Mae’r pwyllgor 
yn parhau i oruchwylio gweithrediad system 
Llywodraethiant corfforaethol S4C, gan 
gynnwys yr adolygiad o reolau sefydlog yr 
Awdurdod a’r Darpariaethau Dirprwyo. 

Parhad busnes: Rhoddodd y pwyllgor 
ystyriaeth i drefniadau parhad busnes S4C yn 
ystod y cyfnod. 


Rhaglen gwerth am arian: Ystyriodd y pwyllgor 
adroddiadau ac argymhellion ar gyfer asesu a 
chynnal gwerth am arian gwasanaethau S4C. 


119 


Report of the Chairman of the Audit and Risk 
Management Committee 

This report sets out the responsibilities 
delegated to the committee by the Authority, 
together with a summary of the committee’s 
work during the period 1 April 2015 - 
31 March 2016. 

The report also sets out how the committee 
has assisted the Authority in reviewing S4C’s 
internal control environment, the committee’s 
work relating to reviewing the effectiveness of 
both internal and external auditors, together 
with overseeing the development of a new 
value for money programme. 

Membership of the 

Audit & Risk Management Committee 

The Committee members have between 
them a wide range of business, financial and 
governance experience which enables the 
committee to fulfil its terms of reference in a 
robust and independent manner. 

The committee comprises at least three non¬ 
executive Authority members: 

Hugh Hesketh Evans (Chair) 

Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

In January 2016 the responsibilities of the Audit 
and Risk Management and the Personnel and 
Remuneration Committees were combined 
within one Committee (known as the Audit, 

Risk Management, Personnel and Remuneration 
Committee) so as to simplify the Authority’s 
Committee structure. The operation of this 
arrangement will be reviewed by the Authority 
as part of its periodic review of performance 
and effectiveness. 

S4C's Chairman also attends the meetings of 
the committee. 

Committee Remit 

The Audit and Risk Management Committee’s 
standing items of business include: 

• Reviewing and recommending for approval 
the Annual Statement of Accounts after 
discussion with the external auditors; 

• Reviewing the scope of the internal and 
external audit functions and approving S4C’s 
strategic audit needs; 

• Consideration of the findings of the internal 
auditors, in particular in relation to core 
financial systems and reporting processes; 

• Reviewing S4C’s risk register, the process of 
identifying and recording risks, and of steps 
taken by the Strategic Management 
Board to control and mitigate risks and their 
consequences for S4C; 

• Developing a value for money programme 
and reviewing the value for money provided 
by S4C’s activities. 

The Committee works to a structured 
programme of activities with agenda items 
focused to coincide with key events of the 
annual financial reporting cycle, themes or 
areas of risk that the Committee has identified, 
together with standing items that the 
Committee is required to consider regularly 
under its terms of reference. 

The committee’s meetings are attended 
by the Chief Executive, the Chief Finance 
Officer, the Secretary to the Authority and 


representatives from S4C’s internal auditors, 
PriceWaterhouseCoopers LLP and also 
where relevant, S4C’s external auditors, Grant 
Thornton UK LLP. The committee also meets 
privately with both the internal and external 
auditors on an annual basis. 

The Chairman of the committee reports 
formally to the Authority after each meeting of 
the committee. 

Key areas of work for the committee during 
2015/16 

The committee met four times during the 
period. The key areas of focus were: 

Internal controls: The committee reviewed the 
effectiveness of the system of internal controls, 
taking account of the findings from internal and 
external audit reports. 

Financial reporting: The committee reviewed 
the Authority’s financial statements and 
considered reports from management and from 
the external auditors regarding compliance 
with accounting standards and compliance 
with legal and regulatory requirements. The 
committee also considered the appropriateness 
of current reporting arrangements to the 
monthly Authority meetings. 

Risk management: The committee considered 
the processes for managing significant risks and 
uncertainties within S4C. The committee also 
reviewed S4C’s risk policy. 

During the year, the Authority implemented a 
new strategic risk register which linked the main 
strategic risks to S4C’s strategic objectives and 
performance measurement framework. 

Internal audit needs assessment and work 
plan: The committee continued to oversee 
the work of S4C’s internal auditors and gave 
consideration to their reports, responses from 
management and action plans to address 
relevant recommendations. The committee 
also considered the Authority’s audit needs 
assessment and approved the internal auditors’ 
annual work plan. 

Relationship with external auditors: The 

committee oversaw the relationship with 
S4C’s external auditors, including the scope 
and approach to their work, their fees, their 
performance and independence (including the 
policy on non-audit work). 

Corporate Governance: The committee 
continues to oversee the operation of S4C’s 
system of corporate governance, including the 
review of the Authority’s standing orders and 
Delegation Provisions. 

Business Continuity: The committee gave 
consideration to S4C’s business continuity 
arrangements during the period. 

Value For Money programme: The committee 
considered reports and recommendations for 
assessing and maintaining value for money 
from S4C services. 


120 


Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r cyfrifoldebau 
a ddirprwyir i’r pwyllgor gan yr Awdurdod, 
ynghyd a chrynodeb o waith y pwyllgor yn 
ystod y cyfnod 1 Ebrill 2015 - 31 Mawrth 2016. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi polisi cyflogaeth 
a chydnabyddiaeth yr Awdurdod ynghyd a 
gwybodaeth am gydnabyddiaeth Aelodau’r 
Awdurdod, Prif Weithredwr S4C a'r Bwrdd 
Strategol a Rheoli. 

Aelodaeth y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth 

Yn ystod y cyfnod roedd y canlynol, sy’n 
aelodau anweithredol o’r Awdurdod yn 
aelodau’r pwyllgor: 

Hyd at lonawr 2016: 

Marian Wyn Jones (Cadeirydd) 

Aled Eirug 

Elan Closs Stephens 

Guto Harri 

0 fis lonawr 2016: 

Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd) 
Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Ym mis lonawr 2016, cyfunwyd cyfrifoldebau’r 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’r Pwyllgor 
Personel a Chydnabyddiaeth mewn un pwyllgor 
(a adwaenir fel y Pwyllgor Archwilio, Rheoli 
Risg, Personel a Chydnabyddiaeth) er mwyn 
symleiddio strwythur Pwyllgorau’r Awdurdod. 
Caiff gweithrediad y trefniant hwn ei adolygu 
gan yr Awdurdod fel rhan o’i adolygiad 
cyfnodol o berfformiad ac effeithiolwyd. 

Mae Cadeirydd Awdurdod S4C yn mynychu 
cyfarfodydd y pwyllgor. Mae Prif Weithredwr 
S4C, y Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a 
Masnachol (gyda chyfrifoldeb am faterion 
personel) ac Ysgrifennydd yr Awdurdod hefyd 
yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor. 

Cyfarfu'r pwyllgor pedair gwaith yn ystod y 
cyfnod. 

Cylch Gwaith y Pwyllgor 

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Personel a 
Chydnabyddiaeth yn cynnwys: 

• goruchwylio systemau personel S4C a 
monitro eu heffeithiolrwydd; 

• cynghori’r Awdurdod ar uwch benodiadau, 
gan gynnwys telerau ac amodau; a 

• cynghori’r Awdurdod ar bob mater yn 
ymwneud a chydnabyddiaeth. 

Gwaith y Pwyllgor yn ystod y cyfnod 

Yn ystod y cyfnod rhoddodd y Pwyllgor 
ystyriaeth i faterion yn cynnwys polisi 
cyflogaeth a chydnabyddiaeth S4C, y polisi 
diswyddo, system gwerthuso staff, a’r 
ddarpariaeth hyfforddiant. 

Adroddiad Polisi Cyflogaeth 

Cyfle cyfartal 

Mae’r Awdurdod yn gyflogwr cyfle cyfartal. 

Nid yw’n goddef gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, 
lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd- 
gymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, 
statws priodasol, rhan-amser neu weithwyr 
llawn-amser, crefydd, daliadau gwleidyddol, 
tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw 
wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n 
ymroddedig i weithio gydag amrywiaeth mewn 
ffordd gadarnhaol. Defnyddir egwyddorion 
cystadleuaeth deg ac agored a gwneir 
penodiadau ar sail teilyngdod. 


Mae S4C yn gweithredu system arfarnu sy’n 
pennu amcanion personol ar gyfer pob aelod 
o staff gan gynnwys y Bwrdd Strategol a 
Rheoli. Mae’r amcanion hyn yn seiliedig ar 
amcanion corfforaethol blynyddol S4C a chaiff 
perfformiad mewn perthynas a’r amcanion hyn 
gan bob aelod o staff ei fonitro a’i werthuso fel 
rhan o system arfarnu staff S4C. Nid yw S4C 
yn gweithredu unrhyw drefniadau cyflog sy’n 
gysylltiedig a pherfformiad. 

Polisi Cydnabyddiaeth 

Cafodd y polisi cydnabyddiaeth presennol ei 
gymeradwyo gan yr Awdurdod yn 2012. Yn 
2015/16 dyfarnwyd codiad cyflog cyffredinol 
o 2.5% i staff S4C. Bwriad y polisi yw sicrhau, 
o fewn setliad ariannol presennol S4C, fod 
costau staffio S4C yn parhau i gyfrif am 
ganran fechan o gyfanswm gwariant S4C ac yn 
darparu gwerth am arian. Yn ogystal, mae lefel 
cydnabyddiaeth penodiadau newydd yn cael ei 
feincnodi gyda swyddi tebyg o fewn y farchnad 
yng Nghymru er mwyn sicrhau bod S4C yn 
parhau i allu denu’r dalent gorau posibl. 

0 dan y polisi cydnabyddiaeth a chytundebau 
cyflogaeth presennol, nid oes unrhyw daliadau 
bonws neu elfennau cyflog dewisol yn cael eu 
talu i staff S4C. 

Adroddiad Polisi Cydnabyddiaeth 

Cydnabyddiaeth Aelodau’r Awdurdod 

Caiff cydnabyddiaeth a chyfnod penodiad y 
Cadeirydd ac aelodau’r Awdurdod eu pennu 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Nodir manylion tal y Cadeirydd a’r Aelodau yn 
Nodyn 5 y Datganiad Ariannol. 

Ni ddyfarnwyd unrhyw gynnydd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn ystod y cyfnod i lefel 
cydnabyddiaeth Aelodau'r Awdurdod na’r 
Cadeirydd. 

Cydnabyddiaeth ar gyfer staff S4C 

Mae cyflog y Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd 
yr Awdurdod yn cael ei bennu gan yr 
Awdurdod. 

Mae cyflog y Bwrdd Strategol a Rheoli yn 
cael ei bennu gan y Prif Weithredwr o fewn 
fframwaith a gytunwyd gan Bwyllgor Personel 
a Chydnabyddiaeth yr Awdurdod. 

Caiff cyflogau aelodau eraill staff S4C eu 
pennu gan y Prif Weithredwr a’r Bwrdd 
Strategol a Rheoli o fewn y gyllideb flynyddol a 
gymeradwywyd gan yr Awdurdod. 

Caiff unrhyw godiad cyflog cyffredinol ar gyfer 
aelodau staff ei gadarnhau gan yr Awdurdod 
ar argymhelliad y Prif Weithredwr a’r Bwrdd 
Strategol a Rheoli. 

Cyflog canolrif yr holl staff ac eithrio’r Bwrdd 
Strategol a Rheoli yn ystod 2015/16 oedd 
£39,400 (2014/15 - £38,300). 

Perfformiad y Prif Weithredwr a’r Bwrdd 
Strategol a Rheoli 

Mae perfformiad y Prif Weithredwr yn cael ei 
asesu yn flynyddol gan yr Awdurdod. Mae’r 
broses hon yn cael ei arwain gan y Cadeirydd. 
Cynhaliwyd asesiad perfformiad blynyddol yn 
chwarter 1 2015. 


Mae’r Prif Weithredwr wedi sefydlu system 
o asesu perfformiad ac amcanion personol 
a chorfforaethol ar gyfer aelodau’r Bwrdd 
Strategol a Rheoli. Caiff yr amcanion hyn eu 
cytuno rhwng y Prif Weithredwr ac aelodau 
unigol y Bwrdd Strategol a Rheoli ar ddechrau’r 
flwyddyn a bydd eu perfformiad yn eu herbyn 
yn cael eu hasesu gan y Prif Weithredwr yn 
ystod ac yn dilyn diwedd y flwyddyn. 

Cyflog canolrif y Bwrdd Strategol a Rheoli 
yn ystod 2015/16 oedd £87,030 (2014/15 - 
£93,300). 

Adroddiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth 
y Prif Weithredwr a’r Bwrdd Strategol a Rheoli 

Mae manylion cyflog y Prif Weithredwr a’r 
Bwrdd Strategol a Rheoli wedi eu nodi yn 
Nodyn 5 y Datganiad Ariannol. 

Mae aelodau'r Bwrdd Strategol a Rheoli 
a gyflogwyd cyn lonawr 2012 yn cael eu 
cyflogi ar gytundebau parhaol. Mae unrhyw 
benodiadau i’r Bwrdd Strategol a Rheoli a’r 
Tim Comisiynu ers mis lonawr 2012 ar sail 
cytundebau tymor penodol, ar wahan i’r 
unigolion a gyflogwyd eisoes gan S4C cyn 2012 
ar gytundebau parhaol oedd eisoes yn bodoli. 


121 


Report of the Chairman of the Personnel and 
Remuneration Committee 

This report sets out the responsibilities 
delegated to the committee by the Authority, 
together with a summary of the committee’s 
work during the period 1 April 2015 - 31 March 
2016. 

The report also sets out the Authority’s 
employment and remuneration policy together 
with information regarding the remuneration of 
the Authority Members, S4C’s Chief Executive 
and Strategic Management Board. 

Membership of the Personnel and 
Remuneration Committee 

During the period the following non-executive 
Authority members served as members of the 
committee: 

Up until January 2016: 

Marian Wyn Jones (Chair) 

Aled Eirug 

Elan Closs Stephens 

Guto Harri 

From January 2016: 

Hugh Hesketh Evans (Chair) 

Carol Bell 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

In January 2016 the responsibilities of the Audit 
and Risk Management and the Personnel and 
Remuneration Committees were combined 
within one Committee (known as the Audit, 

Risk Management, Personnel and Remuneration 
Committee) so as to simplify the Authority’s 
Committee structure. The operation of this 
arrangement will be reviewed by the Authority 
as part of its periodic review of performance 
and effectiveness. 

S4C’s Chairman also attends the committee’s 
meetings. S4C’s Chief Executive, Director 
of Corporate and Commercial Policy (with 
responsibility for personnel matters) and the 
Secretary to the Authority also attend the 
committee’s meetings. 

The committee met four times during the 
period. 

Committee’s Remit 

The Personnel and Remuneration Committee’s 
remit includes: 

• overseeing S4C’s personnel systems and 
monitoring their effectiveness; 

• advising the Authority on senior 
appointments, including terms and 
conditions; and 

• advising the Authority on all remuneration 
matters. 

Committee’s work during the period 

During the period the committee considered 
matters including S4C’s employment and 
remuneration policy, redundancy policy, staff 
appraisal system, and training provision. 

Employment Policy Report 

Equal Opportunities 

The Authority is an equal opportunities 
employer. It does not tolerate discrimination on 
the grounds of gender, race, colour, disability, 
ethnic or socio-economic background, age, 
family circumstances, marital status, part 
time or full-time workers, religion, political 
persuasion, sexual orientation, use of language 
or other irrelevant distinction and is committed 
to work with diversity in a positive way. The 
principles of fair and open competition apply 
and appointments will be made on merit. 


S4C operates an appraisal system which sets 
personal objectives for all members of staff 
including the Strategic Management Board. 
These objectives are based on S4C’s annual 
corporate objectives and performance against 
these objectives by all members of staff is 
monitored and evaluated as part of S4C’s staff 
appraisal system. S4C does not operate any 
performance related pay arrangements. 

Remuneration Policy 

The current remuneration policy was approved 
by the Authority in 2012. In 2015/16 a general 
pay increase of 2.5% was awarded to S4C’s 
staff. The policy is intended to ensure that 
within S4C’s current financial settlement, 

S4C’s staffing costs continue to account for a 
small percentage of S4C’s total expenditure 
and provide value for money. In addition, 
remuneration of new appointments is 
benchmarked with comparable positions within 
the market in Wales to ensure S4C continues to 
be able to attract the best possible talent. 

Under the current remuneration policy and 
contracts of employment, no bonuses or 
discretionary pay elements are paid to S4C 
staff. 

Remuneration Policy Report 

Remuneration of Authority Members 

The remuneration and term of appointment 
of the Chairman and the members of the 
Authority is determined by the Secretary of 
State for Culture, Media and Sport. 

Details of the remuneration of the Chairman 
and Members is set out in Note 5 to the 
Statement of Accounts. 

No remuneration increases were awarded 
by the Secretary of State to the Chairman or 
Authority members during the period. 

Remuneration of S4C staff 

The remuneration of the Chief Executive and 
the Secretary to the Authority is determined by 
the Authority. 

The remuneration of the Strategic Management 
Board is determined by the Chief Executive 
within a framework agreed by the Personnel 
and Remuneration Committee of the Authority. 

The salaries of other members of staff are 
determined by the Chief Executive and the 
Strategic Management Board within the annual 
budget approved by the Authority. 

Any general salary increases for all members 
of staff are ratified by the Authority on the 
recommendation of the Chief Executive and the 
Strategic Management Board. 

The median salary of all staff excluding the 
Strategic Management Board during 2015/16 
was £39,400 (2014/15 - £38,300). 

Performance of the Chief Executive and 
the Strategic Management Board 

The performance of the Chief Executive is 
assessed on an annual basis by the Authority 
This process is led by the Chairman. An annual 
performance assessment was conducted in 
quarter 1 2015. 


The Chief Executive has put in place a system 
of performance assessment and personal and 
corporate objectives for the members of the 
Strategic Management Board. These objectives 
are agreed between the Chief Executive 
and the individual members of the Strategic 
Management Board at the beginning of the 
year and their performance against them will 
be assessed by the Chief Executive during and 
following the end of the year. 

The median salary of the Strategic Management 
Board during 2015/16 was £87,030 (2014/15 - 
£93,300). 

Annual Report on Remuneration of the Chief 
Executive and the Strategic Management 
Board 

Details of the remuneration of the Chief 
Executive and Strategic Management Board are 
set out in Note 5 of the Statement of Accounts. 

Members of the Strategic Management Board 
employed before January 2012 are employed 
on permanent contracts. Appointments 
to the Strategic Management Board and 
Commissioning Team since January 2012 have 
been made on the basis of fixed term contracts, 
other than for those already employed by 
S4C prior to 2012 on pre-existing permanent 
contracts. 


122 


Datganiad o Gyfrifoldebau 
Paratoi Datganiadau Cyllidol 

(a) Mae’n ofyniad hanfodol o dan gyfraith 
cwmn'fau’r Deyrnas Unedig i gyfarwyddwyr 
sicrhau bod eu datganiadau ariannol yn 
cael eu paratoi ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol gan roi darlun gwir a theg o 
sefyllfa eu cwmni ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol ac o’r elw neu’r golled ar gyfer y 
cyfnod hwnnw. 

(b) At hynny, mae’n ofynnol i gyfarwyddwyr: 
fabwysiadu polisi'au cyfrifo addas a’u 
defnyddio’n gyson; 

ilunio arfarniadau a gwneud amcangyfrifon 
yn rhesymol ac yn ddoeth; 
gydymffurfio a safonau cyfrifo sy’n 
gymwys; 

baratoi’r datganiadau ariannol ar sail 
busnes sy’n fyw oni bai ei bod yn anaddas 
i gymryd bod y cwmni'n mynd i barhau 
mewn busnes. 

(c) Mae cyfarwyddwyr hefyd yn gyfrifol am: 
sicrhau bod cofnodion cyfrifo digonol yn 
cael eu cadw i ddiogelu asedau’r cwmni; 

i gymryd camau rhesymol i atal a chanfod 
twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall. 

Cyn belled a bod y cyfarwyddwyr yn 
ymwybodol: 

nid oes unrhyw wybodaeth archwilio 
berthnasoi nad yw archwilwyr y grwp yn 
ymwybodol ohoni; ac mae’r cyfarwyddwyr 
wedi cymryd yr holl gamau y dylent fod wedi 
eu cymryd i sicrhau eu bod yn ymwybodol o 
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasoi ac i 
sefydlu bod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r 
wybodaeth honno. 

Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynnal a 
chadw a chywirdeb y wybodaeth gorfforaethol 
ac ariannol sydd wedi ei gynnwys ar wefan 
y cwmni. Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas 
Unedig sy’n llywodraethu paratoi a dosbarthu 
datganiadau ariannol fod yn wahanol i 
ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill. 

Yn achos S4C, mae’r cyfrifoldeb am baratoi 
Datganiad Ariannol wedi ei roi ar yr Awdurdod 
fel corff statudol o dan Ddeddf Darlledu 1990, 
Atodlen 6, paragraffau 12 a 13 (fel yr addaswyd 
gan Adran 81 Deddf Darlledu 1996, Deddf 
Cwmni'au 1989 (Cymhwyster ar gyfer Penodiad 
i fod yn Archwilwyr Cwmni) (Diwygiadau 
Canlyniadol) 1991 a pharagraff 71 rhan 1 Atodlen 
15 Deddf Cyfathrebiadau 2003). 

Mae’r Prif Weithredwr, fel Swyddog Cyfrifo, 
ynghyd a’r Prif Swyddog Cyllid, yn gyfrifol am 
sicrhau bod y Datganiad Ariannol yn cael ei 
baratoi, ac am weithredu’r camau rheoli. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod Datganiad 
Ariannol S4C yn cydymffurfio a’r holl ofynion 
priodol. Mae’r Awdurdod yn ystyried ei fod 
yn cyflawni ei gyfrifoldebau ym mhob un o’r 
agweddau uchod. 


Busnes Gweithredol a Datganiad Hyfywedd 

0 ran gofynion diwygiedig Cod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU mewn perthynas ag asesu 
hyfywedd busnes, mae’r Awdurdod wedi asesu 
rhagolygon busnes S4C dros y cyfnod o bum 
mlynedd hyd at fis Mawrth 2020. Mae’r cyfnod 
hwn yn berthnasoi i fusnes S4C oherwydd (i) 
mae'n ymwneud a’r cyfnod cynllunio strategol 
a rhagolygon busnes safonol a fabwysiadwyd 
gan yr Awdurdod a (ii) mae’n ymwneud a 
chyfnod Setliad Ffi’r Drwydded hyd at 2020/21 
(a osodwyd ym mis Gorffennaf 2015). 

Mae’r Awdurdod yn adolygu’r gyllideb pum 
mlynedd bob blwyddyn, gan ystyried chwant 
cytun yr Awdurdod am risg, strategaeth S4C, 
a’i gylch gorchwyl dan Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003. 

Yn ei asesiad cyffredinoi o hyfywedd busnes 
S4C, mae’r Awdurdod wedi: 

• Ystyried y ddyletswydd statudol i sicrhau 
cyllid digonol i S4C i’w alluogi i ddarparu ei 
wasanaethau darlledu cyhoeddus; 

• Ystyried refeniw posibl, costau a rhagolygon 
llif arian, yn ogystal a’i sefyllfa ariannol 
bresennol ac adnoddau arian parod; 

■ Ystyried Setliad Ffi'r Drwydded o fis 
Gorffennaf 2015, gan gynnwys y 
‘cydberthyniad’ i gyllid S4C; 

• Adolygu Amcanion Strategol a Strategaeth 
Cynnwys S4C; 

• Adolygu disgwyliadau’r gynulleidfa o 
Wasanaethau S4C; 

■ Ystyried y Gofrestr Risg Strategol newydd a 
phob un o’r prif risgiau ac agweddau ansicr a 
nodwyd yn yr Adroddiad Llywodraethu 
uchod, gan gynnwys sut y cant eu rheoli; 

■ Ystyried adroddiadau yn crynhoi gwaith 
sicrwydd busnes yn ystod y flwyddyn; ac 

• Adolygu diweddariadau perfformiad mewn 
busnes arferol sy’n tanategu strategaeth 
hirdymor S4C. 

Er nad yw’r asesiad hwn yn ystyried yr holl 
risgiau y gallai’r Awdurdod eu hwynebu, mae'r 
Awdurdod yn cadarnhau bod ei asesiad o’r 
Risgiau Strategol y mae S4C yn eu hwynebu yn 
gadarn. 

Ar sail canlyniadau ei weithgareddau yn 
ymwneud a’r prif risgiau a hyfywedd a’r 
darpariaethau statudol yn ymwneud a 
chyllid digonol i S4C, mae gan yr Awdurdod 
ddisgwyliad rhesymol y bydd yn gallu parhau 
i weithredu a bodloni ei rwymedigaethau, 
pan fyddant yn ddyledus. Am y rheswm 
hwn, mae’n parhau i fabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol wrth baratoi’r Datganiad o 
Gyfrifon. 


Annibyniaeth yr archwilwyr allanol 

Mae’r Awdurdod yn cydymffurfio a chanllawiau’r 
Cod Llywodraethiant Corfforaethol ar gynnal 
perthynas briodol gydag archwilwyr allanol. 

Archwilwyr Allanol 

Mae Grant Thornton UK LLP, sy’n cynnig eu 
hunain ar gyfer ailbenodiad fel archwilwyr 
allanol S4C yn unol ag Adran 56(3) a 
pharagraffau 12(2) a (3) Atodlen 6 Deddf 
Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd), wedi mynegi 
eu parodrwydd i barhau yn y swydd. Mae eu 
hadroddiad ar y Datganiad Ariannol i’w gael ar 
dudalennau 124 i 125. 


Ar orchymyn yr Awdurdod 

Ian Jones 

Prif Weithredwr 

12 Gorffennaf 2016 


123 


Statement of Responsibilities 
Preparation of Financial Statements 

(a) There is an overriding requirement under 
United Kingdom company law for directors 
to ensure that financial statements are 
prepared for each financial year which give 
a true and fair view of the state of affairs 
of their company as at the end of the 
financial year and of the profit or loss for 
that period. 

(b) In addition, directors are required: 

to adopt appropriate accounting policies 
and apply them consistently; 
to make judgements and estimates 
reasonably and prudently; 
to comply with applicable accounting 
standards; 

to prepare the financial statements on a 
going concern basis unless it is 
inappropriate to assume that the company 
will continue in business. 

(c) It is the responsibility of directors to: 
ensure that adequate accounting records 
are maintained to safeguard the assets of 
the company; take reasonable steps to 
prevent and detect fraud and other 
irregularities. 

In so far as the directors are aware: 
there is no relevant audit information of which 
the group's auditors are unaware; and the 
directors have taken all steps that they ought 
to have taken to make themselves aware of any 
relevant audit information and to establish that 
the auditors are aware of that information. 

The directors are responsible for the 
maintenance and integrity of the corporate 
and financial information included on the 
company’s website. Legislation in the United 
Kingdom governing the preparation and 
dissemination of financial statements may 
differ from legislation in other jurisdictions. 

In the case of S4C, responsibility for the 
preparation of a Statement of Accounts is 
placed on the Authority as a statutory body 
by the Broadcasting Act 1990 Schedule 6 
paragraphs 12 and 13 (as amended by Section 
81 of the Broadcasting Act 1996, the Companies 
Act 1989 (Eligibility for Appointment 
as Company Auditor) (Consequential 
Amendments) Regulations 1991 and paragraph 
71 part 1 of Schedule 15 to the Communications 
Act 2003). 

The Chief Executive, as Accounting Officer, 
together with the Chief Finance Officer, 
has responsibility for ensuring that the 
Statement of Accounts is prepared and for the 
implementation of controls. 

The Authority confirms that S4C’s Statement 
of Accounts complies with all appropriate 
requirements. The Authority considers that it is 
discharging its responsibilities in all the above 
respects. 


Going Concern and Viability Statement 

Flaving regard to the revised requirements 
of the UK Corporate Governance Code in 
relation to the assessment of the viability of 
a business, the Authority has assessed the 
prospects of S4C’s business over the five-year 
period to March 2020. This period is relevant to 
S4C’s business as (i) it relates to the standard 
strategic planning and business forecasting 
period adopted by the Authority and (ii) relates 
to the Licence Fee Settlement period up to 
2020/21 (set out in July 2015). 

The Authority reviews the five-year budget 
annually, taking account of the Authority’s 
agreed risk appetite, S4C’s strategy, and its 
remit under the Communications Act 2003. 

In its overall assessment of the viability of S4C’s 
business, the Authority has: 

• Considered the statutory duty to ensure 
sufficient funding for S4C to enable it to 
provide its public broadcasting services; 

• Considered potential revenue, cost and cash 
flow forecasts as well as its current financial 
position and cash resources; 

• Considered the Licence Fee Settlement of 
July 2015, including the ‘read-across’ to S4C 
funding; 

• Reviewed S4C’s Strategic Objectives and 
Content Strategy; 

• Reviewed the audience’s expectations of 
S4C’s Services; 

• Considered the new Strategic Risk Register 
and each of the principal risks and 
uncertainties noted in the Governance Report 
above, including how they are managed; 

• Considered reports summarising business 
assurance work during the year; and 

• Reviewed performance updates in the normal 
course of business that underpin S4C’s 
long-term strategy. 

Although this assessment does not consider 
all of the risks the Authority may face, the 
Authority confirm that its assessment of the 
Strategic Risks facing S4C was robust. 

Based on the results of their activities around 
principal risks & viability and the statutory 
provisions relating to the sufficient funding 
of S4C, the Authority has a reasonable 
expectation that it will be able to continue to 
operate and meet its liabilities, as they fall due. 
For this reason, it continues to adopt the going 
concern basis in preparing the Statement of 
Accounts. 


Independence of the external auditors 

The Authority complies with the Corporate 
Governance Code guidance on maintaining an 
appropriate relationship with external auditors. 

External Auditors 

Grant Thornton UK LLP, who offer themselves 
for reappointment as S4C’s external auditors 
in accordance with Section 56 (3) and 
paragraphs 12 (2) and (3) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended), have 
expressed their willingness to continue in office. 
Their report on the Statement of Accounts is 
given on pages 124 to 125. 


By order of the Authority 

Ian Jones 
Chief Executive 
12 July 2016 


124 


Adroddiad yr Archwilwyr 
annibynnol i Aelodau 
Awdurdod S4C 

Rydym wedi archwilio Datganiad Ariannol S4C 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2016, sy’n cynnwys y datganiad cyfun o incwm 
cynhwysfawr, y mantolen gyfun, mantolen S4C, 
y datganiad cyfun o newidadau mewn ecwiti, 
datganiad S4C o newidiadau mewn ecwiti, 
y datganiad o lif arian cyfun a’r nodiadau 
cysylltiedig. Y fframwaith adrodd ariannol a 
weithredwyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith 
berthnasol a Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig 
(Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol 
yn y Deyrnas Unedig) gan gynnwys Safon 
Adrodd Ariannol 102 ‘Y safon Adrodd Ariannol 
yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon’. 

Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i aelodau’r 
Awdurdod yn unig, fel corff, yn unol a 
pharagraff 13 (2) Atodlen 6 Deddf Darliedu 
1990 (fel yr addaswyd). Cynhaliwyd ein gwaith 
archwilio er mwyn i ni allu datgan i aelodau'r 
Awdurdod ynghylch y materion hynny y mae 
gofyn i ni ddatgan yn eu cylch mewn adroddiad 
archwilwyr, ac nid am unrhyw ddiben arall. I’r 
graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith, nid 
ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb 
dros unrhyw un ac eithrio’r Awdurdod ac 
aelodau’r Awdurdod fel corff, am ein gwaith 
archwilio, ar gyfer yr adroddiad hwn, neu am y 
safbwyntiau a ffurfiwyd gennym. 

Cyfrifoldebau priodol aelodau’r Awdurdod a’r 
archwilwyr 

Fel yr esbonnir yn llawn yn y Datganiad 
Cyfrifoldebau ar dudalennau 122 i 123, mae 
aelodau’r Awdurdod yn gyfrifol am baratoi’r 
Datganiad Ariannol ac am fodloni eu hunain 
eu bod yn cynnig darlun cywir a theg. Ein 
cyfrifoldeb ni yw archwilio’r Datganiad Ariannol 
yn unol a chyfraith berthnasol a’r Safonau 
Rhyngwladol ynghylch Archwilio (DU ac 
Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn gofyn ein 
bod yn cydymffurfio gyda Safonau Moesegol i 
Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio (APB). 


Cwmpas yr archwiliad o’r Datganiadau 
Ariannol 

Darparir disgrifiad o gwmpas archwiliad 
datganiadau ariannol ar wefan APB sef 
www.frc.org.uk/auditscopeukprivate. 

Barn am y Datganiad Ariannol 

Yn ein barn ni, mae’r Datganiad Ariannol: 

• yn cynnig darlun cywir a theg o sefyllfa’r 
Awdurdod a S4C ar 31 Mawrth 2016 ac o 
ganlyniad yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar yr adeg honno; 

• wedi cael ei baratoi’n gywir yn unol ag Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig; ac 

• wedi cael ei baratoi yn unoi a gofynion 
Deddf Darliedu 1990 (fel yr addaswyd) a 
Chyfarwyddyd yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar Gyfrifon. 

Barn am fater arall a ragnodir gan 
Ddeddf Darliedu 1990 (fel yr addaswyd) 

Yn ein barn ni, mae’r wybodaeth a nodir yn 
yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn 
ariannol y caiff y Datganiadau Ariannol eu 
paratoi ar ei chyfer, yn cyd-fynd gyda’r 
Datganiad Ariannol. 


Materion y mae gofyn i ni adrodd yn eu cylch 
drwy eithriad 

Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd 
ynghylch y materion canlynol, lie y mae Deddf 
Darliedu 1990 (fel yr addaswyd) yn mynnu 
ein bod yn adrodd i chi os yw’r canlynol wedi 
digwydd yn ein barn ni: 

• nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi 
cael eu cadw, neu ni chafwyd ffurflenni sy’n 
ddigonol ar gyfer ein harchwiliad gan 
ganghennau nad ydym wedi ymweld a nhw; 
neu 

• nid yw Datganiad Ariannol yr Awdurdod yn 
cyd-fynd gyda’r ffurflenni a’r cofnodion 
cyfrifyddu; neu 

•nid yw datgeliadau penodol ynghylch tal 
aelodau a nodir gan y gyfraith wedi cael eu 
gwneud; neu 

• nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r 
esboniadau y mae angen i ni eu cael ar gyfer 
ein harchwiliad. 


Rhian Owen 

Archwiliwr Statudol Uwch 

dros ac ar ran Grant Thornton UK LLP 

Archwiliwr Statudol, Cyfrifwyr Siartredig 

Caerdydd 

12 Gorffennaf 2016 


Independent Auditor’s report 
to the Members of the S4C 
Authority 


125 


We have audited the Statement of Accounts 
of S4C for the year ended 31 March 2016 
which comprises the consolidated statement 
of comprehensive income, the consolidated 
and S4C balance sheets, the consolidated 
changes in equity and the S4C statement of 
changes in equity, the consolidated cash flow 
statement and the related notes. The financial 
reporting framework that has been applied 
in their preparation is applicable law and the 
United Kingdom Accounting Standards (United 
Kingdom Generally Accepted Accounting 
Practice) including Financial Reporting 
Standard 102 The Financial Reporting Standard 
in the UK and the Republic of Ireland’. 

This report is made solely to the Authority’s 
members, as a body, in accordance with 
paragraph 13 (2) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended). Our audit 
work has been undertaken so that we might 
state to the Authority’s members those matters 
we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest 
extent permitted by law, we do not accept or 
assume responsibility to anyone other than the 
Authority and the Authority’s members as a 
body, for our audit work, for this report, or for 
the opinions we have formed. 

Respective responsibilities of Authority 
members and auditors 

As explained more fully in the Statement of 
Responsibilities set out on pages 122 to 123, 
the Authority members are responsible for 
the preparation of the Statement of Accounts 
and for being satisfied that it gives a true and 
fair view. Our responsibility is to audit the 
Statement of Accounts in accordance with 
applicable law and International Standards on 
Auditing (UK and Ireland). Those standards 
require us to comply with the Auditing 
Practices Board’s (APB’s) Ethical Standards for 
Auditors. 


Scope of the audit of the Statement of 
Accounts 

A description of the scope of an audit of 
financial statements is provided on the APB’s 
website at www.frc.org.uk/auditscopeukprivate. 

Opinion on the Statement of Accounts 

In our opinion the Statement of Accounts: 

• gives a true and fair view of the state of the 
Authority’s and S4C’s affairs as at 31 March 
2016 and of the Authority’s result 

for the year then ended; 

• has been properly prepared in accordance 
with United Kingdom Generally Accepted 
Accounting Practice; and 

• has been prepared in accordance with the 
requirements of the Broadcasting Act 1990 
(as amended) and the Secretary of State’s 
Account Direction. 

Opinion on other matter prescribed 
by the Broadcasting Act 1990 (as amended) 

In our opinion the information given in the 
Annual Report for the financial year for which 
the Statement of Accounts is prepared is 
consistent with the Statement of Accounts. 


Matters on which we are required to report by 
exception 

We have nothing to report in respect of the 
following matters where the Broadcasting Act 
1990 (as amended) requires us to report to you 
if, in our opinion: 

• adequate accounting records have not been 
kept, or returns adequate for our audit have 
not been received from branches not visited 
by us; or 

• the Statement of Accounts of the Authority is 
not in agreement with the accounting records 
and returns; or 

• certain disclosures of members’ remuneration 
specified by law are not made; or 

• we have not received all the information and 
explanations we require for our audit. 


Rhian Owen 

Senior Statutory Auditor 

for and on behalf of Grant Thornton UK LLP 

Statutory Auditor, Chartered Accountants 

Cardiff 

12 July 2016 


126 


Mae’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr, y Mantolenni, y Datganiadau o Newidiadau Mewn Ecwiti, y Datganiad Llif Arian Cyfun yn dangos 
canlyniadau a pherfformiad S4C yn ogystal a’i grwp masnachol o gwmn'iau. 0 fewn y Datganiad Ariannol Cyfun hwn, cyfeirir at Gronfa’r Gwasanaethau 
Cyhoeddus fel S4C ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a’r gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng 
Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa Gyffredinol. 


Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr am y 
flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2016 




2015/16 

2014/15 


Nodyn 

£000 

£000 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth 

Cyhoeddus a Throsiant y 

Gronfa Gvffredinol 

3 

84,712 

85,674 

Trosiant yr Awdurdod 


84,712 

85,674 

Costau'r gwasanaeth rhaglenni 


(76,534) 

(77,256) 

Costau darlledu a dosbarthu 


(2,613) 

(3,088) 

Costau unionqvrchol eraill 


(1,597) 

(1,497) 

Elw gros 


3,968 

3,833 

Costau qweithredu a qweinvddu 

4 

(4,127) 

(3,802) 

(Colled) /elw gweithredol 

4 

(159) 

31 

(Colled) / cynnydd ar fuddsoddiad 


(380) 

1,872 

Incwm buddsoddiad 


544 

473 

Cyfran o golled cyd-fenter 


(63) 

- 

Lloq net 

6 

46 

65 

(Colled) / elw ar weithgareddau cyffredin 
cvn trethiant 


(12) 

2,441 

Trethiant ar (golled) / elw ar 
weithqareddau cvffredin 

7 



(Colled) / elw ar 61 trethiant 


(12) 

2,441 

Symudiad yn elfen anadferadwy’r gwarged pensiwn 

Enillion actiwaraidd ar asedau a rhwymedigaethau’r 

(2,000) 

(2,200) 

cvnllun pensiwn 


1,100 

1,400 

Colled cynhwysfawr arall 


(900) 

(800) 

Cvfanswm (colled) / incwm cvnhwvsfawr am v flwvddvn 

(912) 

1,641 


Trosglwyddiad i Gronfa’r 


Gwasanaeth Cyhoeddus 

15 

(139) 

(762) 

Cadwvd yn v Gronfa Gvffredinol 

15 

(1,051) 

879 


Cvmeradwvwvd v Datganiad Ariannol qan yr Awdurdod ar 12 Gorffennaf 2016. 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 134 i 161 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


127 


The Consolidated Statement of Comprehensive Income, Balance Sheets, Statements of Changes in Equity, Consolidated Cashflow Statement show the 
results and performance of both S4C and its commercial group of companies. Within this consolidated Statement of Accounts, the Public Service Fund 
is referred to as S4C and the total of both public service and commercial activities is referred to as the Authority. The assets of the Authority that are 
not comprised in the Public Service Fund are referred to as the General Fund. 


Consolidated Statement of Comprehensive 
Income for the year ended 31 March 2016 




2015/16 

2014/15 


Note 

£000 

£000 

Public Service Fund 




Income and General 




Fund Turnover 

3 

84,712 

85,674 

Turnover of the Authority 


84,712 

85,674 

Cost of programme service 


(76,534) 

(77,256) 

Transmission and distribution costs 


(2,613) 

(3,088) 

Other direct costs 


(1,597) 

(1,497) 

Gross profit 


3,968 

3,833 

Operational and administrative expenses 

4 

(4,127) 

(3,802) 

Operating (loss) /profit 

4 

(159) 

31 

(Loss) / gain on investment 


(380) 

1,872 

Investment income 


544 

473 

Share of loss of joint venture 


(63) 

- 

Net interest 

6 

46 

65 


(Loss) / profit on ordinary activities before 

taxation_02)2,441 


Taxation on (loss) / profit on ordinary 
activities_7 


(Loss) / profit after taxation 

( 12 ) 

2,441 

Movement in irrecoverable element of pension surplus 

Actuarial gain on the pension scheme 

( 2 , 000 ) 

(2,200) 

assets and liabilities 

1,100 

1,400 


Other comprehensive loss _ (900) _ (800) 

Total comprehensive (loss) / income for the year (912) 1,641 


Transfer to the Public 

Service Fund _]5_ (139) _ (762) 

Retained in the General Fund]5 (1,051) 879 

The Statement of Accounts was approved by the Authority on 12 July 2016. 


The notes on pages 134 to 161 form part of the Statement of Accounts. 
































128 


Mantolen Gyfun ar 31 Mawrth 2016 

Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 



Nodyn 

£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 

Asedau diriaethol 

9 

3,588 


3,983 


Buddsoddiadau 

10 

1,036 


1,187 


Buddsoddiad mewn cvd-fenter 

10 

62 


- 





4,686 


5,170 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

11 

12,170 


11,634 


Dyledwyr 

12 

3,839 


3,074 


Buddsoddiadau 

13 

17,716 


18,253 


Arian vn v banc ac mewn llaw 


6.448 


7.584 





40,173 


40,545 

Credydwyr: symiau i’w 
talu o fewn blwvddvn 

14 

(8.905) 


(8.849) 


Asedau Cvfredol Net 



31.268 


31,696 

Ased Pensiwn 

22 


- 


- 

Cvfanswm Asedau llai Rhwvmedigaethau 



35.954 


36,866 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

15 


15,182 


15,043 

Cronfa Gvffredinol 

15 


20.772 


21,823 

Cyfanswm Cronfeydd 



35,954 


36,866 

Cvmeradwvwvd v Datganiad Ariannol qan vr Awdurdod ar 12 Gorffennaf 2016. 


Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Mantolen S4C ar 

31 

Mawrth 

2016 





Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


Nodyn 


£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 

Asedau diriaethol 

9 


3,588 


3,983 


Buddsoddiadau 

10 


- 


- 






3,588 


3,983 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

11 


12,170 


11,634 


Dyledwyr 

12 


4,559 


3,451 


Arian vn v banc ac mewn llaw 



3.279 


4,367 






20,008 


19,452 

Credydwyr: symiau i’w talu 
o fewn blwvddvn 

14 


(8,414) 


(8.392) 


Asedau Cvfredol Net 




11,594 


11,060 

Ased Pensiwn 

22 



- 


- 

Cvfanswm Asedau llai Rhwvmediqaethau 




15.182 


15,043 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

15 



15,182 


15,043 

Cronfa Gvffredinol 

15 



- 


- 

Cyfanswm Cronfeydd 




15,182 


15,043 

Cvmeradwvwvd v Datqaniad Ariannol qan vr Awdurdod ar 12 Gorffennaf 2016. 

Huw Jones Ian Jones 

Cadeirydd Prif Weithredwr 


Mae’r nodiadau ar dudalennau 134 i 161 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


129 


Consolidated Balance Sheet at 31 March 2016 


Fixed Assets 

Tangible assets 

Investments 

Investment in ioint venture 

Note 

9 

10 

10 

£000 

3,588 

1,036 

62 

At 31/03/16 
£000 

£000 

3,983 

1,187 

At 31/03/15 
£000 




4,686 


5,170 

Current Assets 






Stock 

11 

12,170 


11,634 


Debtors 

12 

3,839 


3,074 


Investments 

13 

17,716 


18,253 


Cash at bank and in hand 


6.448 


7.584 





40,173 


40,545 

Creditors: amounts falling 






due within one vear 

14 

(8.905) 


(8.849) 


Net Current Assets 



31.268 


31,696 

Pension Asset 

22 


- 


- 

Total Assets less Liabilities 



35.954 


36,866 

Reserves 






Public Service Fund 

15 


15,182 


15,043 

General Fund 

15 


20.772 


21,823 

Total Reserves 



35.954 


36,866 


The Statement of Accounts was approved by the Authority on 12 July 2016. 


Huw Jones Ian Jones 

Chairman Chief Executive 






S4C Balance 

Sheet 

at 

31 March 

2016 




At 31/03/16 


At 31/03/15 


Note 

£000 

£000 

£000 

£000 

Fixed Assets 

Tangible assets 

9 

3,588 


3,983 


Investments 

10 

- 


- 





3,588 


3,983 

Current Assets 

Stock 

11 

12,170 


11,634 


Debtors 

12 

4,559 


3,451 


Cash at bank and in hand 


3.279 


4.367 





20,008 


19,452 

Creditors: amounts falling 






due within one vear 

14 

(8,414) 

(8.392) 


Net Current Assets 



11594 


11,060 

Pension Asset 

22 




- 

Total Assets less Liabilities 



15.182 


15,043 

Reserves 

Public Service Fund 

15 


15,182 


15,043 

General Fund 

15 


- 


- 

Total Reserves 



15,182 


15,043 

The Statement of Accounts was approved bv the Authority on 12 Julv 2016. 

Huw Jones Ian Jones 

Chairman Chief Executive 


The notes on pages 134 to 161 form part of the Statement of Accounts. 








































130 


Datganiad Cyfun o Newidiadau mewn Ecwiti ar 
31 Mawrth 2016 

Awdurdod 



Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 2015 

36,866 

36,866 

Colled am y flwyddyn 

02) 

(12) 

(Colled) / incwm cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm (colled) / incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

(912) 

(912) 

Ar 31 Mawrth 2016 

35,954 

35,954 


Datganiad Cyfun o Newidiadau mewn Ecwiti ar 
31 Mawrth 2015 

Awdurdod 



Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2014 

35,225 

35,225 

Elw am y flwyddyn 

2,441 

2,441 

(Colled) / incwm cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(800) 

(800) 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

1,641 

1,641 

Ar 31 Mawrth 2015 

36,866 

36,866 


Datganiad S4C o Newidiadau mewn Ecwiti ar 
31 Mawrth 2016 

S4C 



Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2015 

15,043 

15,043 

Elw am y flwyddyn 

1,039 

1,039 

(Colled) / incwm cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

139 

139 

Ar 31 Mawrth 2016 

15,182 

15,182 


Datganiad S4C o Newidiadau mewn Ecwiti ar 
31 Mawrth 2015 

S4C 



Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2014 

15,081 

15,081 

Elw am y flwyddyn 

762 

762 

(Colled) / incwm cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(800) 

(800) 

Cyfanswm (colled) / incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

(38) 

(38) 

Ar 31 Mawrth 2015 

15,043 

15,043 


131 


Consolidated Statement of Changes in Equity at 
31 March 2016 

Authority 



Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2015 

36,866 

36,866 

Loss for the year 

(12) 

(12) 

Other comprehensive (loss) / income for the year 

(900) 

(900) 

Total comprehensive (loss) / income for the year 

(912) 

(912) 

At 31 March 2016 

35,954 

35,954 


Consolidated Statement of Changes in Equity at 
31 March 2015 

Authority 



Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2014 

35,225 

35,225 

Profit for the year 

2,441 

2,441 

Other comprehensive (loss) / income for the year 

(800) 

(800) 

Total comprehensive income for the year 

1,641 

1,641 

At 31 March 2015 

36,866 

36,866 


S4C Statement of Changes in Equity at 
31 March 2016 

S4C 



Retained 

Total 



earnings 

equity 



£000 

£000 


At 1 April 2015 

15,043 

15,043 


Profit for the year 

1,039 

1,039 


Other comprehensive (loss) / income for the year 

(900) 

(900) 


Total comprehensive income for the year 

139 

139 


At 31 March 2016 

15,182 

15,182 



S4C Statement of Changes in Equity at 
31 March 2015 

S4C 



Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2014 

15,081 

15,081 

Profit for the year 

762 

762 

Other comprehensive (loss) / income for the year 

(800) 

(800) 

Total comprehensive (loss) / income for the year 

(38) 

(38) 

At 31 March 2015 

15,043 

15,043 





























132 


Datganiad Llif Arian Cyfun am y 
flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2016 

Mae’r llif arian net o’r gweithgareddau gweithredu yn dangos yr arian a gynhyrchwyd gan weithgareddau craidd cyn buddsoddi, ariannu a symudiadau 
phensiwn. 


2015/16 

2014/15 

£000 

£000 


(Colled) / elw am y flwyddyn arriannoi 

(12) 

2,441 

Llog net 

(46) 

(65) 

Cyfran o golled cyd-fenter 

63 

- 

Incwm buddsoddiad 

(544) 

(473) 

Colled / (cynnydd) ar fuddsoddiad 

380 

(1,872) 

Elw o werthu asedau sefydlog 

- 

4 

Dibrisiant ac amorteiddio 

485 

570 

Cynnydd mewn stoc 

(536) 

(510) 

(Cynnydd) / lleihad mewn dyledwyr 

(766) 

356 

(Lleihad) / cynnydd mewn credydwyr 

(789) 

1,021 

Lleihad mewn buddsoddiadau 

184 

108 

(Allanlif) / mewnlif net ariannol o 
weithqareddau qweithredol 

(1,581) 

1,580 

Enillion ar fuddsoddiadau a 
chostau benthyciadau 

Incwm buddsoddiadau 

489 

473 

Uoq a dderbvniwvd 

46 

65 

Mewnlif ariannol net o enillion ar 
fuddsoddiadau a chostau benthyciadau 

535 

538 

Trethiant 

- 

- 

Pryniant cyfalafol a buddsoddiadau ariannol 

Pryniant asedau sefydlog diriaethol 

(90) 

(480) 

Allanlif ariannol net o bryniant cyfalafol 
a buddsoddiadau ariannol 

(90) 

(480) 

(Lleihad) / cvnnvdd mewn arian 

(1,156) 

1,638 

(Colledion)/ enillion na wireddwyd mewn adnodd parod 

(380) 

1,872 

Costau rheoli 

(91) 

(73) 

Symudiadau o fewn cronfevdd net 

(1,607) 

3,437 


Cronfevdd net ar 1 Ebrill 2015 

24,577 

21,140 

Cronfevdd net ar 31 Mawrth 2016 

22,970 

24,577 


133 


Consolidated Cash Flow Statement 
for the year ended 31 March 2016 


Net cash flow from operating activities shows the cash generated from core activities before investment, financing and 
pension movements. 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

(Loss) / profit for the financial year 

(12) 

2,441 

Net interest 

(46) 

(65) 

Share of loss of joint venture 

63 

- 

Investment income 

(544) 

(473) 

Loss/(gain) on investment 

380 

(1,872) 

Loss on sale of fixed assets 

- 

4 

Depreciation and amortisation 

485 

570 

Increase in stock 

(536) 

(510) 

(Increase)/decrease in debtors 

(766) 

356 

(Decrease) / increase in creditors 

(789) 

1,021 

Decrease in investments 

184 

108 

Net cash (outflow)/ inflow from operating 
activities 

(1,581) 

1,580 

Returns on investments and 
servicing of finance 

Investment income 

489 

473 

Interest received 

46 

65 

Net cash inflow from returns on 
investments and servicing of finance 

535 

538 

Taxation 

- 

- 

Capital expenditure and financial investments 

Purchase of tangible fixed assets 

(90) 

(480) 

Net cash outflow from capital expenditure 
and financial investment 

(90) 

(480) 

(Decrease) / increase in cash 

(1,136) 

1,638 

Unrealised (loss) / gain in liquid 



resource 

(380) 

1,872 

Management charqes 

(91) 

(73) 

Movement in net funds 

(1,607) 

3,437 


Net funds at 1 April 2015 

24,577 

21,140 

Net funds at 31 March 2016 

22,970 

24,577 






















134 


Nodiadau i'r cyfrifon 
am y flwyddyn a derfynodd 
31 Mawrth 2016 

1. PolisTau Cyfrifo 

Gwelir isod brif bolisiau cyfrifo’r Awdurdod. 

0 fewn y Datganiad Ariannol cyfun, cyfeirir 
at Gronfa'r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C 
ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a 
gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. 
Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa 
Gyffredinol. 

(a) Sail paratoi’r Datganiad o Gyfrifon 

Paratowyd y datganiadau ariannol o dan 
y confensiwn costau hanesyddol yn unol a 
pharagraff 12 (1) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 
(fel yr addaswyd), y Cyfarwyddyd Cyfrifon a 
ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, ac yn 
unol a Safon Adrodd Ariannol 102, sef y Safon 
Adrodd Ariannol (FRS) sy’n gymwys yn y 
Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. 

Mae gwybodaeth am effaith mabwysiadu Safon 
Adrodd Ariannol 102 am y tro cyntaf yn cael ei 
rhoi yn nodyn 26. 

Mae paratoi datganiadau ariannol yn unol a 
FRS 102 yn mynnu defnyddio amcangyfrifon 
cyfrifyddu critigol penodol. Mae hefyd yn 
mynnu bod rheolwyr yn arfer eu barn wrth 
gymhwyso polisTau cyfrifyddu’r Awdurdod 
(gweler nodyn 2). 

Mae’r prif bolisiau cyfrifyddu canlynol wedi'u 
cymhwyso: 

(b) Sail cyfuno 

Mae’r Datganiad Ariannol cyfun yn ymgorffori 
rhai S4C a'i his-ymgymeriadau (gweler nodyn 
10) a luniwyd hyd at 31 Mawrth 2016. Caiff elw 
neu golledion ar drafodion grwp eu dileu’n 
llawn. Pan gaiff is-gwmni ei brynu, caiff holl 
asedau a rhwymedigaethau’r is-gwmni sy’n 
bodoli ar ddyddiad ei brynu eu cofnodi yn 61 eu 
gwerthoedd teg gan adlewyrchu eu cyflwr ar y 
dyddiad hwnnw. 

(c) Incwm 

(i) Cynhwysir incwm o Ymddiriedolaeth y 
BBC a’r Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon yn y datganiad o incwm 
cynhwysfawr pan y’i derbynnir. 

(ii) Mae incwm arall, sydd yn cynnwys 
incwm o werthu amser hysbysebu, hawliau 
mewn rhaglenni teledu, nawdd, marsiandio, 
cyhoeddi, a gweithgareddau buddsoddi yn 
cael ei gydnabod yn y datganiad o incwm 
cynhwysfawr ar sail gronnol. 

(ch) Costau rhaglenni 

Caiff costau rhaglenni’r gwasanaeth cyhoeddus 
sydd wedi’u comisiynu eu dileu’n llwyr ar y 
darllediad cyntaf neu pan ddaw yn glir na fydd 
darllediad. 

(d) Stoc rhaglenni a stoc arall 

Mae costau uniongyrchol a gyfyd wrth 
gomisiynu neu brynu rhaglenni i’r gwasanaeth 
cyhoeddus sydd heb eu darlledu yn 
ymddangos fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer 
gwariant ar ddeunydd nad yw’n debygol o 
gael ei ddarlledu. Am gyfres o raglenni, mae’r 
dosraniad stoc rhwng rhaglenni a orffennwyd 
ond heb eu darlledu a rhaglenni ar ganol eu 
cynhyrchu wedi ei seilio ar gyfanswm y gost 
hyd yn hyn ynghyd a chost gytundebol pob 
pennod a gwblhawyd. 

Diffinnir cost uniongyrchol fel taliadau a wnaed 
neu sy'n ddyledus i gwmniau cynhyrchu neu 
gyflenwyr rhaglenni. 


(dd) Incwm a dderbyniwyd cyn y gwariant 
perthynol 

Oherwydd y polisTau uchod, derbyniwyd 
incwm o Ymddiriedolaeth y BBC a’r Adran 
dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 
cyn cynnwys yr holl gostau yn y datganiad o 
incwm cynhwysfawr. Ar ddyddiad y fantolen, 
trosglwyddir unrhyw incwm a dderbynnir 
ymlaen Haw i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. 
Pan mae costau perthynol yn codi, trosglwyddir 
symiau cyfatebol o incwm perthnasol o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled. 
Mae’r datganiad o incwm cynhwysfawr felly 
yn cynnwys trosglwyddiad net i Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus, neu oddi wrtho, yn 
adlewyrchu’rtrosglwyddiadau hyn. 

(e) Buddsoddiadau mewn cyd-fentrau 

Mae buddsoddiadau mewn cyd-fentrau yn cael 
eu cydnabod yn y lie cyntaf yn y datganiad 
cyfun o’r sefyllfa ariannol ar bris y trafodiad a’i 
addasu ar 61 hynny i adlewyrchu cyfran y grwp 
o’r cyfanswm incwm cynhwysfawr ac ecwiti’r 
gyd-fenter, llai unrhyw leihad yn ei gwerth. 

(f) Dyledwyr 

Mae dyledwyr tymor byr yn cael eu mesur 
ar bris y trafodiad, llai unrhyw leihad yn ei 
werth. Mae benthyciadau a dderbyniwyd yn 
cael eu mesur yn y lie cyntaf ar werth teg, heb 
gynnwys costau trafodion, a chant eu mesur 
ar 61 hynny ar gost wedi'i hamorteiddio gan 
ddefnyddio’r dull Hog gweithredol, llai unrhyw 
leihad mewn gwerth. 

(ff) Arian parod a symiau cyfwerth ag arian 
parod 

Mae arian parod yn arian mewn llaw a 
blaendaliadau a gadwyd sefydliadau ariannol 
sy’n ad-daladwy heb gost ar rybudd o ddim 
mwy na 24 awr. Mae cyfatebol i arian parod 
yn fuddsoddiadau hynod o hylif sy’n aeddfedu 
mewn dim mwy na thri mis o’r dyddiad caffael 
a gellir eu trosi’n hwylus i symiau hysbys o arian 
parod gyda risg ansylweddol o newid mewn 
gwerth. 

(g) Offerynnau ariannol 

Bydd y Cwmni ond yn ymrwymo i drafodion 
offerynnau ariannol sylfaenol sy’n arwain 
at gydnabod asedau a rhwymedigaethau 
ariannol fel masnach a chyfrifon eraill sy’n 
dderbyniadwy a thaladwy, benthyciadau gan 
fanciau a thrydydd parti’on eraill, benthyciadau 
i bartion cysylltiedig a buddsoddiadau mewn 
cyfranddaliadau cyffredin di-roddadwy. 

Mae offerynnau dyled (heblaw am y rheiny 
sy’n ad-daladwy neu’n dderbyniadwy 
yn gyfan gwbl o fewn un flwyddyn), gan 
gynnwys benthyciadau a chyfrifon eraill 
sy’n dderbyniadwy a thaladwy, eu mesur 
yn y lie cyntaf ar werth presennol llifoedd 
arian parod y dyfodol ac ar 61 hynny ar gost 
wedi’i hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull 
llog gweithredol. Mae offerynnau dyled sy’n 
daladwy neu’n dderbyniadwy o fewn un 
flwyddyn, yn nodweddiadol symiau masnach 
sy’n daladwy neu’n dderbyniadwy, yn cael eu 
mesur, yn y He cyntaf ac ar 61 hynny, ar swm na 
ddisgowntiwyd yr arian parod neu ystyriaeth 
arall, a ddisgwylir ei dalu neu ei dderbyn. 

Fodd bynnag, os yw trefniadau offeryn tymor 
byr yn gyfystyr a thrafodiad ariannu, fel talu 
dyled masnach a ohiriwyd y tu hwnt i delerau 
busnes arferol neu a ariannwyd ar gyfradd 
llog nad yw ar raddfa’r farchnad neu yn achos 
benthyciad tymor byr yn gyfan gwbl nad yw ar 
raddfa’r farchnad, mae’r ased neu atebolrwydd 
ariannol yn cael ei fesur, yn y He cyntaf, ar werth 
presennol llifoedd arian parod y dyfodol wedi’u 
disgowntio ar raddfa llog y farchnad ar gyfer 
offeryn dyled tebyg ac ar 61 hynny ar gost 
wedi’i hamorteiddio. 


Mae asedau ariannol sy’n cael eu mesur ar gost 
a chost wedi’i hamorteiddio yn cael eu hasesu 
ar ddiwedd pob cyfnod adrodd am dystiolaeth 
wrthrychol o leihad mewn gwerth. Os canfyddir 
tystiolaeth wrthrychol o leihad mewn gwerth, 
cydnabyddir colled mewn gwerth yn y cyfrif 
Elw a cholled. 

Ar gyfer asedau ariannol sy’n cael eu mesur ar 
gost wedi’i hamorteiddio, caiff y golled mewn 
gwerth ei mesur fel y gwahaniaeth rhwng swm 
cario ased a gwerth presennol y llifoedd arian 
parod amcangyfrifedig wedi’i ddisgowntio ar 
gyfradd Hog weithredol gwreiddiol yr ased. 

Os oes cyfradd llog newidiol i ased ariannol, 
y gyfradd ddisgownt ar gyfer mesur unrhyw 
golled mewn gwerth yw’r gyfradd Hog 
weithredol gyfredol a bennir o dan y cytundeb. 

Ar gyfer asedau ariannol a fesurir ar gost llai 
colled mewn gwerth, caiff y golled mewn 
gwerth ei mesur fel y gwahaniaeth rhwng swm 
cario ased ac amcangyfrif gorau sy’n frasamcan 
o’r swm y byddai’r Cwmni’n ei dderbyn am 
yr ased pe bai’n cael ei werthu ar ddyddiad y 
fantolen. 

Mae asedau a rhwymedigaethau ariannol yn 
cael eu gwrthbwyso a’r swm net yn cael ei 
gofnodi yn y Fantolen pan fydd hawl y gellir ei 
gorfodi i wrthbwyso’r symiau cydnabyddedig a 
bod bwriad i setlo ar sail net neu i realeiddio’r 
ased a setlo’r rhwymedigaeth yr un pryd. 

(ng) Credydwyr 

Mae credydwyr tymor byr yn cael eu mesur ar 
bris y trafodiad. Mae rhwymedigaethau ariannol 
eraill, gan gynnwys benthyciadau banc, yn 
cael eu mesur yn y lie cyntaf ar werth teg, heb 
gynnwys costau trafodion, a chant eu mesur 
ar 61 hynny ar gost wedi'i hamorteiddio gan 
ddefnyddio’r dull Hog gweithredol. 

(h) Buddsoddiadau ased sefydlog 

Cyfrifir buddsoddiadau yn 61 yr hyn a dalwyd 
amdanynt llai unrhyw symiau sydd wedi’u dileu. 

(i) Asedau sefydlog diriaethol 

Cyfrifir asedau sefydlog diriaethol yn 61 yr hyn 
a dalwyd amdanynt ynghyd ag unrhyw gostau 
prynu perthnasol, llai dibrisiant. Caiff dibrisiant 
ei gyfrif er mwyn dileu cost yr ased sefydlog 
diriaethol llai gweddill ei werth yn gyfartal dros 
y cyfnod yr amcangyfrifir y caiff ei ddefnyddio. 
Mae’r prif gyfraddau a ddefnyddir i’r diben hwn 
fel a ganlyn: 

Offer a chyfarpar 20% 

Adeiladau rhyddfraint dros 40 mlynedd 

Caiff gwelliannau i adeiladau ar brydles fer 
eu dileu’n gyfartal dros gyfnod y brydles. 

Ni ddibrisir tir rhyddfraint. 

(j) Cyfraniadau pensiwn 

Cynllun budd diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y datganiad o 
incwm cynhwysfawr wedi’u seilio ar y dulliau 
a damcaniaethau actiwaraidd sydd a’r amcan 
o wasgaru costau pensiwn disgwyliedig dros 
fywydau gwasanaethol y gweithwyr sydd yn y 
cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn 
rheolaidd yn cynrychioli canran sylweddol llyfn 
o’r gyflogres bensiynadwy gyfredol a’r dyfodol 
disgwyliedig. Gwastateir amrywiaethau o’r gost 
reolaidd dros weddill cyfartaledd bywydau 
gwasanaethol gweithwyr cyfredol y cynllun. 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 
Mae’r costau pensiwn a godir ar y datganiad 
o incwm cynhwysfawr yn cynrychioli swm y 
cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun ar gyfer y 
cyfnod cyfrifo. 


Notes to the Accounts 
for the year ended 
31 March 2016 

1. Accounting policies 

The principal accounting policies of the 
Authority are set out below. Within this 
consolidated Statement of Accounts, the Public 
Service Fund is referred to as S4C and the total 
of both public service and commercial activities 
is referred to as the Authority. The assets of the 
Authority that are not comprised in the Public 
Service Fund are referred to as the General 
Fund. 

(a) Basis of preparation of Statement of 
Accounts 

The financial statements have been prepared 
under the historical cost convention in 
compliance with paragraph 12 (1) of Schedule 
6 to the Broadcasting Act 1990 (as amended), 
the Accounts Direction issued by the Secretary 
of State for Culture, Media and Sport, and 
in accordance with Financial Reporting 
Standard 102, the Financial Reporting Standard 
applicable in the United Kingdom and the 
Republic of Ireland. 

Information on the impact of first time 
adoption of FRS 102 is given in note 26. 

The preparation of financial statements in 
compliance with FRS 102 requires the use of 
certain critical accounting estimates. It also 
requires management to exercise judgment in 
applying the Authority’s accounting policies 
(see note 2). 

The following principal accounting policies have 
been applied: 

(b) Basis of consolidation 

The consolidated Statement of Accounts 
incorporate those of S4C and of its subsidiary 
undertakings (see note 10) drawn up to 
31 March 2016. Profits or losses on intra - 
group transactions are eliminated in full. On 
acquisition of a subsidiary, all of the subsidiary’s 
assets and liabilities which exist at the date 
of acquisition are recorded at their fair values 
reflecting their condition at that date. 

(c) Income 

(i) Income from the BBC Trust and the 
Department for Culture, Media and Sport is 
credited to the statement of comprehensive 
income when it is received. 

(ii) Other income, which includes income 
from sales of airtime, rights in television 
programmes, sponsorship, merchandising, 
publishing and investment activities, is 
recognised in the statement of comprehensive 
income on an accruals basis. 

(d) Cost of programmes 

The cost of commissioned public service 
programmes is wholly written off on first 
transmission or as soon as it becomes apparent 
that no transmission will result. 

(e) Programme and other stocks 

Direct costs incurred in the commissioning or 
purchase of public service programmes as yet 
untransmitted are carried forward as stock, 
after providing for expenditure on material 
which is unlikely to be transmitted. For a series 
of programmes, the allocation of stock between 
programmes completed but not yet transmitted 
and programmes in the course of production is 
based on total costs to date and the contractual 
cost per completed episode. 

Direct cost is defined as payments made or 
due to production companies or programme 
suppliers. 


(f) Income received in advance of related 
expenditure 

As a result of the above policies, income 
from the BBC Trust and the Department for 
Culture, Media and Sport is received in advance 
of all costs being charged to the statement 
of comprehensive income. At the balance 
sheet date, any income received in advance 
is transferred to the Public Service Fund. 

As the related costs are charged, there is a 
corresponding transfer of the relevant income 
from the Public Service Fund to the profit and 
loss account. The statement of comprehensive 
income therefore contains a net transfer to or 
from the Public Service Fund comprising these 
transfers. 

(g) Investments in joint ventures 

Investments in joint ventures are recognised 
initially in the consolidated statement of 
financial position at the transaction price and 
subsequently adjusted to reflect the group’s 
share of total comprehensive income and 
equity of the joint venture, less any impairment. 

(h) Debtors 

Short term debtors are measured at 
transaction price, less any impairment. Loans 
receivable are measured initially at fair value, 
net of transaction costs, and are measured 
subsequently at amortised cost using the 
effective interest method, less any impairment. 

(i) Cash and cash equivalents 

Cash is represented by cash in hand and 
deposits with financial institutions repayable 
without penalty on notice of not more than 
24 hours. Cash equivalents are highly liquid 
investments that mature in no more than three 
months from the date of acquisition and that 
are readily convertible to known amounts of 
cash with insignificant risk of change in value. 

(j) Financial instruments 

The Company only enters into basic financial 
instruments transactions that result in the 
recognition of financial assets and liabilities 
like trade and other accounts receivable and 
payable, loans from banks and other third 
parties, loans to related parties and investments 
in non-puttable ordinary shares. 

Debt instruments (other than those wholly 
repayable or receivable within one year), 
including loans and other accounts receivable 
and payable, are initially measured at present 
value of the future cash flows and subsequently 
at amortised cost using the effective interest 
method. Debt instruments that are payable 
or receivable within one year, typically trade 
payables or receivables, are measured, initially 
and subsequently, at the undiscounted 
amount of the cash or other consideration, 
expected to be paid or received. However if 
the arrangements of a short-term instrument 
constitute a financing transaction, like the 
payment of a trade debt deferred beyond 
normal business terms or financed at a rate 
of interest that is not a market rate or in case 
of an out-right short-term loan not at market 
rate, the financial asset or liability is measured, 
initially, at the present value of the future cash 
flow discounted at a market rate of interest for 
a similar debt instrument and subsequently at 
amortised cost. 

Financial assets that are measured at cost 
and amortised cost are assessed at the 
end of each reporting period for objective 
evidence of impairment. If objective evidence 
of impairment is found, an impairment loss is 
recognised in the Profit and loss account. 


For financial assets measured at amortised 
cost, the impairment loss is measured as the 
difference between an asset’s carrying amount 
and the present value of estimated cash flows 
discounted at the asset’s original effective 
interest rate. If a financial asset has a variable 
interest rate, the discount rate for measuring 
any impairment loss is the current effective 
interest rate determined under the contract. 

For financial assets measured at cost less 
impairment, the impairment loss is measured 
as the difference between an asset’s 
carrying amount and best estimate, which 
is an approximation of the amount that the 
Company would receive for the asset if it were 
to be sold at the balance sheet date. 

Financial assets and liabilities are offset and 
the net amount reported in the Balance sheet 
when there is an enforceable right to set off the 
recognised amounts and there is an intention to 
settle on a net basis or to realise the asset and 
settle the liability simultaneously. 

(k) Creditors 

Short term creditors are measured at the 
transaction price. Other financial liabilities, 
including bank loans, are measured initially 
at fair value, net of transaction costs, and are 
measured subsequently at amortised cost using 
the effective interest method. 

(l) Fixed asset investments 

Investments are included at cost less amounts 
written off. 

(m) Tangible fixed assets 

Tangible fixed assets are stated at cost, 
together with any incidental expenses of 
acquisition, less depreciation. Depreciation is 
calculated so as to write off the cost of the 
asset less its residual value on a straight line 
basis over its estimated useful life. The principal 
annual rates used for this purpose are as 
follows: 

Plant and equipment 20% 

Freehold buildings over 40 years 

Improvements to short leasehold buildings 
are amortised on a straight line basis over the 
remaining period of the lease. Freehold land is 
not depreciated. 

(n) Pension contributions 

Defined benefit scheme 
The pension costs charged against the 
statement of comprehensive income are based 
on the actuarial methods and assumptions 
designed to spread the anticipated pension 
costs over the service lives of the employees 
in the scheme, so as to ensure that the regular 
pension cost represents a substantially level 
percentage of the current and expected future 
pensionable payroll. Variations from regular 
cost are spread over the average remaining 
service lives of current 
employees in the scheme. 

Defined contribution scheme 
The pension costs charged to the statement of 
comprehensive income represent the amount 
of the contributions payable to the scheme in 
respect of the accounting period. 


136 


(l) Asedau wedi eu prydlesu 

Caiff rhenti sydd yn daladwy o dan brydlesi 
gweithredol eu cynnwys yn gyfartal dros 
gyfnod y brydles drwy’r datganiad o incwm 
cynhwysfawr. 

(II) Trethiant 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na 
chodir unrhyw dreth ar symiau a dderbynia S4C 
oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth y BBC. 

Codir treth gorfforaeth ar elw sy’n cael 
ei gynhyrchu gan is-ymgymeriadau. 

(m) Arian tramor 

Cynhwysir asedau a rhwymedigaethau mewn 
arian tramor yn 61 y gyfradd gyfnewid ar 
ddyddiad y fantolen. Cynhwysir trafodion yn 
61 y gyfradd gyfnewid ar y dyddiad mae’n 
digwydd. Mae gwahaniaethau cyfnewid sy’n 
codi o werthiannau tramor a chyfnewid arian 
yn cael eu dangos yn y datganiad o incwm 
cynhwysfawr. 


(n) Buddsoddiadau asedau cyfredol 

Caiff buddsoddiadau asedau cyfredol eu 
cofnodi yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt 
i ddechrau, yna cant eu hailbrisio yn 
unol a’u gwerth ar y farchnad agored ar 
ddiwedd pob blwyddyn. Caiff unrhyw 
elw neu golled heb ei wireddu sy’n codi o 
ganlyniad i’r buddsoddiadau, ei gydnabod 
yn uniongyrchol mewn ecwiti, trwy gyfrwng 
datganiad cyfanswm yr enillion a cholledion 
cydnabyddedig. 


2. Dyfarniadau wrth gymhwyso polisi'au cyfrifyddu a ffynonellau allweddol ansicrwydd 
amcangyfrif 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol rhaid i reolwyr wneud dyfarniadau ac amcangyfrifon 
arwyddocaol. Mae’r eitemau yn y datganiadau ariannol lie mae’r dyfarniadau a’r amcangyfrifon hyn 
wedi’u gwneud yn cynnwys: 

Lleihad mewn gwerth buddsoddiadau asedau sefydlog 

Mae gwerth cario’r buddsoddiadau strategol yn cael eu hasesu am leihad posibl mewn gwerth 
gan ddefnyddio model llif arian wedi’i ddisgowntio a gymeradwywyd gan y rheolwyr. Lie nad yw 
rhagolygon ffurfiol ar gael, mae technegau prisio cyffredin eraill yn cael eu defnyddio yn y model 
lleihad mewn gwerth. 

Lleihad mewn gwerth buddsoddiadau cyd-gynhyrchu a buddsoddiadau digidol 
Mae gwerth cario’r buddsoddiadau cyd-gynhyrchu a’r buddsoddiadau digidol yn cael eu hasesu am 
leihad mewn gwerth gan ddefnyddio amcanestyniadau llif arian ar sail rhagolygon ariannol ar gyfer 
y ddwy flynedd nesaf wedi’u cymeradwyo gan y rheolwyr. 

Dibrisiant 

Mae rheolwyr yn arfer eu barn er mwyn pennu bywydau defnyddiol a gwerthoedd gweddilliol 
asedau sefydlog diriaethol. Mae’r asedau yn cael eu dibrisio i lawr i’w gwerthoedd gweddilliol dros 
eu bywydau defnyddiol amcangyfrifedig. 

Stoc 

Mae costau uniongyrchol yr eir iddynt wrth gomisiynu neu brynu rhaglenni i’r gwasanaeth 
cyhoeddus sydd heb eu darlledu ac yn cael eu cario ymlaen fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer gwariant 
ar ddeunydd nad yw’n debygol o gael ei ddarlledu. 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae'r costau pensiwn a godir ar y datganiad o incwm cynhwysfawr wedi’u seilio ar y dulliau 
a damcaniaethau actiwaraidd sydd a’r amcan o wasgaru’r costau pensiwn disgwyliedig dros 
fywydau gwasanaethol y gweithwyr yn y cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn reolaidd yn 
cynrychioli canran sylweddol llyfn o'r gyflogres bensiynadwy gyfredol a’r dyfodol disgwyliedig. Mae 
amrywiaethau o’r gost reolaidd wedi’u gwasgaru dros weddill cyfartaledd bywydau gwasanaethol 
gweithwyr cyfredol yn y cynllun. 

Yn absenoldeb unrhyw gytundeb i dalu ad-daliad i’r Awdurdod ac oherwydd bod y Cynllun wedi’i 
gau bellach i groniad gwasanaeth yn y dyfodol, mae gwarged y Cynllun ar 31 Mawrth 2016 wedi’i 
gyfyngu ym mantolen yr Awdurdod i ddim. 


137 


(o) Leased assets 

Operating lease rentals are charged to the 
statement of comprehensive income on a 
straight line basis over the lease term. 

(p) Taxation 

The Statement of Accounts is prepared on the 
basis that taxation is not levied in relation to 
amounts received by S4C from the Department 
for Culture, Media and Sport and the BBC Trust. 

Profits generated by subsidiary undertakings 
are subject to corporation tax. 

(q) Foreign currencies 

Monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currencies are translated at the 
rates of exchange ruling at the balance 
sheet date. Transactions are translated at 
the rate ruling at the date of the transaction. 
Exchange differences arising on translation 
and transactions in foreign currencies are dealt 
with through the statement of comprehensive 
income. 


(r) Current asset investments 

Current asset investments are initially recorded 
at cost and are revalued to their open market 
value at each year end. Any unrealised gain 
or loss arising on the investments shall be 
recognised directly in equity, through the 
income statement. 


2. Judgments in applying accounting policies and key sources of estimation uncertainty 

Preparation of the financial statements requires management to make significant judgments and 
estimates. The items in the financial statements where these judgments and estimates have been 
made include: 

Impairment of fixed asset investments 

The carrying value of the strategic investments are assessed for potential impairment using a 
discounted cash flow model approved by management. Where formal forecasts are not available, 
other commonly used valuation techniques are used in the impairment model. 

Impairment of co-production and digital investments 

The carrying value of the co-production and digital investments are assessed for impairment using 
cash flow projections based on financial forecasts for the next two years approved by management. 

Depreciation 

Management exercise judgement to determine useful lives and residual values of tangible fixed 
assets. The assets are depreciated down to their residual values over their estimated useful lives. 

Stock 

Direct costs incurred in the commissioning or purchase of public service programmes as yet 
untransmitted are carried forward as stock, after providing for expenditure on material which is 
unlikely to be transmitted. 

Defined benefit scheme 

The pension costs charged against the statement of comprehensive income are based on the 
actuarial methods and assumptions designed to spread the anticipated pension costs over 
the service lives of the employees in the scheme, so as to ensure that the regular pension cost 
represents a substantially level percentage of the current and expected future pensionable 
payroll. Variations from regular cost are spread over the average remaining service lives of current 
employees in the scheme. 

In the absence of any agreement to pay a refund to the Authority and because the Plan is now 
closed to future service accrual, the Plan’s surplus at 31 March 2016 is restricted in the Authority’s 
balance sheet to nil. 


138 


3. Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a throsiant y Gronfa Gyffredinol 
Gwybodaeth rannol - dosbarthu busnes 

Derbynnir incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus er mwyn i’r Awdurdod gyflawni ei gyfrifoldebau 
gwasanaeth cyhoeddus (o fewn ystyr Adran 207 Deddf Cyfathrebiadau 2003). Mae trosiant 
y Gronfa Gyffredinol yn cynrychioli’r incwm a grewyd gan weithgareddau masnachol a 
gweithgareddau nad ydynt yn rhan o'r gwasanaeth cyhoeddus fel y cantiateir o dan Adran 206 
Deddf Cyfathrebiadau 2003 a'r darpariaethau trawsnewidiol ym mharagraff 27 Atodlen 
18 Deddf Cyfathrebiadau 2003. 

Pan dderbynnir yr incwm o Ffi’r Drwydded a’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
caiff ei gredydu i’r datganiad o incwm cynhwysfawr. Mae’r incwm arall, sydd yn cynnwys incwm 
o werthu amser hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, nawdd, marchnata, cyhoeddi a 
gweithgareddau buddsoddi, yn cael ei gydnabod yn y datganiad o incwm cynhwysfawr ar sail 
croniadau. 


2015/16 2014/15 



£000 

£000 

£000 

£000 

Incwm Cronfa’r 

Gwasanaeth Cyhoeddus 
Incwm a dderbyniwyd oddi 
wrth Ffi’r Drwydded 

75,250 


76,000 


Incwm a dderbyniwyd oddi 
wrth ADdCCh 

6,762 


6,787 


Incwm arall 

185 


214 




82,197 


83,001 

Trosiant y Gronfa 

Gyffredinol 

Gwerthiant rhaglenni 
a hysbysebu 

1,925 


1,987 


Cyhoeddi a marsiandio 

22 


10 


Eraill 

568 


676 




2,515 


2,673 

Trosiant y grwp 


84,712 


85,674 

Ceir isod ddadansoddiad o drosiant y Gronfa Gyffredinol yn 61 marchnad ddaearyddol: 



2015/16 


2014/15 



£000 


£000 

Y Deyrnas Unedig 


2,375 


2,551 

Gweddill Ewrop 


44 


57 

Unol Daleithiau America 


25 


30 

Gweddill v Bvd 


71 


35 



2.515 


2,673 

(Colled) / elw gweithredol 





Y (colled) / elw gweithredol yw (diffyg) / gwarged y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus a’r 
(colled) / elw o’r gweithgareddau masnachol cyn unrhyw incwm buddsoddi, Hog a threth. 

Dangosir dadansoddiad o (colled) / elw gweithredol yr Awdurdod fesul gweithgarwch isod: 


Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
Gweithgareddau Cronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus 

2015/16 

£000 £000 

186 

2014/15 

£000 £000 

(31) 



186 


(31) 

Cronfa Gyffredinol 





Gwerthiant rhaglenni 





a hysbysebu 

(179) 


231 


Cyhoeddi a marsiandio 

34 


7 


Gweithgareddau eraill 

(200) 


(176) 




(345) 


62 



(159) 


31 


Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys darparu gwasanaethau rheoli i is-gwmniau masnachol gan 
S4C Masnachol Cyf. a’r ddarpariaeth o wasanaethau darlledu digidol gan S4C2 Cyf. 


139 


3. Public Service Fund income and General Fund turnover 
Segmental information - classes of business 

Public Service Fund income is received in order that the Authority may fulfil its public service 
responsibilities (within the meaning of Section 207 of the Communications Act 2003). General Fund 
turnover represents the income generated from commercial and other non-public service activities 
as permitted under Section 206 of the Communications Act 2003 and the transitional provisions 
contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the Communications Act 2003 

The income from the Licence Fee and the Department for Culture, Media and Sport is credited to 
the consolidated statement of comprehensive income when it is received. Other income, which 
includes income from sales of airtime, rights in television programmes, sponsorship, merchandising, 
publishing and investment activities, is recognised in the consolidated statement of comprehensive 
income on an accruals basis. 


2015/16 2014/15 



£000 

£000 

£000 

£000 

Public Service Fund 
income 

Income received from 
the Licence Fee 

75,250 


76,000 


Income received from 

DCMS 

6,762 


6,787 


Other income 

185 


214 




82,197 


83,001 

General Fund 
turnover 

Programme and 
airtime sales 

1,925 


1,987 


Publishing and merchandising 

22 


10 


Other 

568 


676 




2.515 


2,673 

Group turnover 


84,712 


85,674 

An analysis of General Fund turnover by geographical market is given below: 



2015/16 


2014/15 



£000 


£000 

United Kingdom 


2,375 


2,551 

The rest of Europe 


44 


57 

United States of America 


25 


30 

Rest of the World 


71 


35 



2.515 


2,673 

Operating (loss) / profit 





Operating (loss) / profit is the Public Service Fund (deficit) / surplus and the (loss) / profit 
from commercial activities before investment income, interest and tax. 

An analysis of the operating (loss) / profit of the Authority by activity is given below: 


Public Service Fund 

Public Service 

Fund activities 

2015/16 

£000 £000 

186 

2014/15 

£000 £000 

(31) 



186 


(31) 

General Fund 





Programme and 





airtime sales 

(179) 


231 


Publishing and merchandising 

34 


7 


Other activities 

(200) 


(176) 




(345) 


62 



059) 


31 


Other activities include the provision of management services to commercial subsidiaries by S4C 
Masnachol Cyf. and the provision of digital broadcasting services by S4C2 Cyf. 






















140 


Asedau net 

Asedau net yr Awdurdod yw cyfanswm yr asedau llai cyfanswm y rhwymedigaethau. 


Ar 2015/16 Ar 2014/15 

£000 £000 £000 £000 


Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 

Gweithgareddau Cronfa’r 
Gwasanaeth Cvhoeddus 

15.182 


15.043 




15,182 


15,043 

Cronfa Gyffredinol 





Gwerthiant rhaglenni 





a hysbysebu 

30 


70 


Cyhoeddi a marsiandio 

1 


2 


Gweinyddiaeth 

16 


20 


Gweithgareddau eraill 

20,725 


21,731 




20.772 


21,823 



35,954 


36,866 


4. (Colled) / elw gweithredol 

Y (colled) / elw gweithredol yw (diffyg) / gwarged y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus a’r elw o'r 
gweithgareddau masnachol cyn unrhyw incwm buddsoddi, Hog a threth. 

Nodir y (colled) / elw gweithredol ar 61: 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Cost y gwasanaeth rhaglenni 



Dibrisiant ac amorteiddio 

233 

321 

Costau staffio 

5,237 

4,983 

Teithio a chvnhaliaeth 

108 

115 

Costau gweithredu a gweinyddu 



Costau staffio 

1,876 

1,829 

Dibrisiant 

252 

249 

Taliadau i’r archwilwyr: 



Gwasanaethau archwilio 

65 

62 

Gwasanaethau eraill 

12 

11 

Costau gweinyddu eraill 

1,828 

1,566 

Taliadau prydlesi gweithredol: 



Tir ac adeiladau 

39 

35 

Arall 

- 

- 

Teithio a chvnhaliaeth 

55 

50 


4,127 

3,802 

Mae’r dadansoddiad o gostau gweithredu a gweinyddu fel a ganlyn: 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Costau Cronfa’r 



Gwasanaeth Cyhoeddus 

3,472 

3,303 

Costau’r Gronfa Gvffredinol 

655 

499 


4,127 

3,802 


5. Aelodau a swyddogion cyflogedig 

Mae cyfanswm cydnabyddiaeth swyddogion cyflogedig yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 



2015/16 

2014/15 

Cyflogau gros (yn cynnwys 
taliadau a wnaed 

£000 

£000 

o dan y cynllun diswyddiadau) 

5,567 

5,377 

Cyfraniadau YG y cyflogwr 

596 

614 

Cvfraniadau pensiwn v cyflogwr 

885 

821 


7,048 

6,812 


141 


Net assets 


The net assets of the Authority is the total assets less total liabilities. 


Public Service 

Fund 

Public Service 

Fund activities 

At 2015/16 
£000 £000 

15,182 

At 2014/15 
£000 £000 

15,043 



15,182 


15,043 

General Fund 





Programme and airtime 





sales 

30 


70 


Publishing and merchandising 

1 


2 


Administration 

16 


20 


Other trading activities 

20,725 


21,731 




20.772 


21,823 



35,954 


36,866 


4. Operating (loss) / profit 

Operating (loss) / profit is the Public Service Fund (deficit) / surplus and the profit from commercial 
activities before investment income, interest and tax. 

Operating (loss) / profit is stated after: 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Cost of programme service 



Depreciation and amortisation 

233 

321 

Staff costs 

5,237 

4,983 

Travel and subsistence 

108 

115 

Operational and administrative costs 



Staff costs 

1,876 

1,829 

Depreciation 

252 

249 

Auditors’ remuneration: 



Audit services 

65 

62 

Other services 

12 

11 

Other administrative costs 

1,828 

1,566 

Operating lease costs: 



Land and buildings 

39 

35 

Other 

- 

- 

Travel and subsistence 

55 

50 


4,127 

3,802 

The operational and administrative costs can be analysed as follows: 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Public Service Fund costs 

3,472 

3,303 

General Fund costs 

655 

499 


4,127 

3,802 


5. Members and employees 

Total employee remuneration during the year comprised: 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Gross salaries 

(including payments made under 
the redundancy scheme) 

5,567 

5,377 

Employer’s Nl contributions 

596 

614 

Emplover’s pension contributions 

885 

821 


7,048 

6,812 
























142 


Yn ystod y flwyddyn cyflogwyd ar gyfartaledd yn y meysydd canlynol: 



2015/16 

2014/15 


Rhif 

Rhif 

Rhif 

Rhif 


Dynion Menywod 

Dynion 

Menywod 

Comisiynu 

6 

10 

6 

10 

Darlledu a Dosbarthu 

29 

20 

29 

20 

Cyfathrebu 

12 

13 

11 

13 

Cyllid, Gweinyddiaeth, 
Adnoddau Dynol 

4 

12 

4 

12 

Materion Busnes 

2 

6 

2 

6 

Corfforaethol a Pholisi 
Masnachol 

7 

10 

6 

10 


60 

71 

58 

71 


Cyfanswm teithio a chynhaliaeth a dalwyd i swyddogion cyflogedig yn ystod y cyfnod a derfynodd 
31 Mawrth 2016 oedd £153,484 (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £144,692). 


Cydnabyddiaeth yr aelodau 

Roedd cyfanswm cydnabyddiaeth aelodau’r Awdurdod am y cyfnod fel a ganlyn: 

2015/16 2014/15 

£000 £000 
Cyfanswm v taliadau_ 119 _120 

Cydnabyddiaeth yr aelodau (Parhad) 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 




2015/16 

£ 

2014/15 

£ 

Carol Bell 


9,650 

9,650 

John Davies 


9,650 

9,650 

Aled Eiruq 


6,355 

9,650 

Huqh Hesketh Evans 


9,650 

3,512 

Guto Harri 


8,042 

7,023 

Dr. Glenda Jones 


- 

804 

Huw Jones 


47,153 

47,133 

Sian Lewis 


9,650 

7,023 

Elan Closs Stephens 


9,650 

9,650 

Rheon Tomos 


- 

6,139 

Marian Wvn Jones 


9,650 

9,650 


Ymddeolodd Aled Eirug ym mis Tachwedd 2015 
Ymddeolodd Rheon Tomos ym mis Tachwedd 2014 
Ymddeolodd Dr. Glenda Jones yn mis Ebrill 2014 

Penodwyd Sian Lewis, Guto Harri a Hugh Hesketh Evans ym mis Tachwedd 2014 

Dewisodd Guto Harri beidio a chael tal am ei wasanaethau fel aelod o Awdurdod S4C o fis Chwefror 
2016. 

Yn ystod y cyfnod, hawliodd Aelodau’r Awdurdod y treuliau canlynol wrth gyflawni eu 
dyletswyddau. 

Treuliau aelodau’r Awdurdod 



Teithio 

Cvnhaliaeth 

Lletvqarwch 

2015/16 

2014/15 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

809 

24 

- 

833 

1.299 

John Davies 

1.946 

446 

- 

2.392 

971 

Aled Eiruq 

93 

17 

- 

110 

111 

Huqh Hesketh Evans 

794 

678 

- 

1.472 

788 

Guto Harri 

565 

- 

- 

565 

372 

Huw Jones 

4.393 

2,193 

- 

6.586 

7.305 

Sian Lewis 

225 

- 

- 

225 

237 

Elan Closs Stephens 

823 

836 

- 

1.659 

808 

Rheon Tomos 

- 

- 

- 

- 

123 

Marian Wvn Jones 

1,787 

781 

- 

2.568 

3.240 

Cyfanswm 

11.435 

4,975 

- 

16.410 

15.254 


143 


The average number of employees during the year was employed as follows: 



2015/16 

2014/15 


Number 

Number 

Number 

Number 


Male 

Female 

Male 

Female 

Commissioning 

6 

10 

6 

10 

Broadcast and Distribution 

29 

20 

29 

20 

Communications 

12 

13 

11 

13 

Finance, Administration and 
Human Resources 

4 

12 

4 

12 

Business Affairs 

2 

6 

2 

6 

Corporate and Commercial 
Policy 

7 

10 

6 

10 


60 

71 

58 

71 


Total travel and subsistence reimbursed to employees during the period ending 31 March 2016 was 
£153,484 (period to 31 March 2015 - £144,692). 

Members’ remuneration 

Total remuneration of the Authority members for the period was as follows: 


Total remuneration 


2015/16 

£000 

119 


2014/15 

£000 

120 


Members’ remuneration (Continued) 

The remuneration of the Authority members during the year is shown below: 



2015/16 

£ 

2014/15 

£ 

Carol Bell 

9,650 

9,650 

John Davies 

9,650 

9,650 

Aled Eiruq 

6,353 

9,650 

Huqh Hesketh Evans 

9,650 

3,512 

Guto Harri 

8,042 

7,023 

Dr. Glenda Jones 

- 

804 

Huw Jones 

47,133 

47,133 

Sian Lewis 

9,650 

7,023 

Elan Closs Stephens 

9,650 

9,650 

Rheon Tomos 

- 

6,139 

Marian Wvn Jones 

9,650 

9,650 


Aled Eirug retired in November 2015. 

Rheon Tomos retired in November 2014. 

Dr. Glenda Jones retired in April 2014. 

Sian Lewis, Guto Harri and Hugh Hesketh Evans were appointed in November 2014. 

Guto Harri chose not to receive remuneration for his services as a member of the S4C Authority 
from February 2016. 

During the period, the Authority Members incurred the following expenses in the performance of 
their duties. 

Authority members’ expenses 



Travel 

Subsistence 

Hospitalitv 

2015/16 

2014/15 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

809 

24 

- 

833 

1.299 

John Davies 

1.946 

446 

- 

2.392 

971 

Aled Eiruq 

93 

17 

- 

110 

111 

Huqh Hesketh Evans 

794 

678 

- 

1.472 

788 

Guto Harri 

565 

- 

- 

565 

372 

Huw Jones 

4.393 

2,193 

- 

6.586 

7.305 

Sian Lewis 

225 

- 

- 

225 

237 

Elan Closs Stephens 

823 

836 

- 

1.659 

808 

Rheon Tomos 

- 

- 

- 

- 

123 

Marian Wvn Jones 

1.787 

781 

- 

2.568 

3.240 

Total 

11.435 

4,975 

- 

16.410 

15.254 
































































144 


Dangosir taliadau i aelodau’r Bwrdd Strategol a Rheoli yn ystod y cyfnod isod: 


2015/16 

2014/15 


Cyflogau 

Cyfanswm 


gros 

£000 

£000 

Rachel Evans 

64 

26 

Catrin Huqhes Roberts 

56 

24 

Ian Jones 

147 

145 

Garffild Llovd Lewis 

- 

53 

Elin Morris 

96 

93 

Kathrvn Morris 

- 

68 

Dafvdd Rhvs 

97 

88 

Steve Thomas 

33 

24 

Gwvn Williams 

29 

- 


Peidiodd Steve Thomas a bod yn aelod o'r Bwrdd Strategol a Rheoli ym mis Tachwedd 2015. 
Penodwyd Gwyn Williams fel aelod o’r Bwrdd Strategol a Rheoli ym mis Tachwedd 2015. 
Ymddeolodd Kathryn Morris ym mis Rhagfyr 2014. 

Peidodd Garffild Lloyd Lewis a bod yn aelod o'r Bwrdd Strategol a Rheoli ym mis Hydref 2014. 


Treuliau aelodau’r Bwrdd Strategol 



Teithio 

Cvnhaiiaeth 

Lletvqarwch 

2015/16 

2014/15 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Rachel Evans 

666 

254 

- 

920 

602 

Catrin Huqhes Roberts 

783 

547 

193 

1.523 

2.794 

Ian Jones 

5.651 

5,030 

774 

11.455 

13.063 

Garffild Llovd Lewis 

- 

- 

- 

- 

7.577 

Elin Morris 

895 

504 

- 

1.399 

404 

Kathrvn Morris 

- 

- 

- 

- 

100 

Dafvdd Rhvs 

4.683 

5,194 

213 

10.090 

10.486 

Steve Thomas 

1.010 

358 

31 

1.399 

957 

Gwvn Williams 

1.636 

3,139 

117 

4.892 

- 

Cvfanswm 

15.324 

15,026 

1,328 

31.678 

35.983 


Cynllun cyfraniadau diffiniedig - cyfraniadau S4C 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Rachel Evans 

10 

4 

Catrin Hughes Roberts 

12 

5 

Ian Jones 

27 

14 

Garffild Lloyd Lewis 

- 

8 

Elin Morris 

15 

15 

Kathryn Morris 

- 

12 

Dafydd Rhys 

10 

9 

Steve Thomas 

5 

4 

Gwvn Williams 

1 

- 


Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun cyfraniadau diffiniedig er budd ei weithwyr. Mae S4C 
yn cynnig yr opsiwn i staff gyfnewid cyflog i’r cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Mae’r 
cyfraniadau pensiwn a restrir yn y tabl uchod yn cynnwys taliadau cyfnewid cyflog yr unigolyn i 
mewn i’r cynllun. Yn ystod y flwyddyn, dewisodd Ian Jones ymuno a’r cynllun cyfnewid cyflog. 


6. Llog net 

2015/16 2014/15 

£000 £000 

Llog a dderbynnir 

- ar adnau tvmor bvr _ 46_ 65^ 

46 _65 


Nid yw llog net yn cynnwys incwm o fuddsoddiadau a dderbyniwyd gan y gronfa fuddsoddi a 
reolir ar ran yr Awdurdod gan Sarasin and Partners LLP. Dangosir incwm buddsoddi ar wahan yn y 
datganiad o incwm cynhwysfawr. 


145 


The remuneration of the Strategic Management Board during the period is shown below: 



2015/16 

Gross 

pay 

£000 

2014/15 

Total 

£000 


Rachel Evans 

64 

26 


Catrin Huqhes Roberts 

56 

24 


Ian Jones 

147 

145 


Garffild Llovd Lewis 

- 

53 


Elin Morris 

96 

93 


Kathrvn Morris 

- 

68 


Dafvdd Rhvs 

97 

88 


Steve Thomas 

33 

24 


Gwvn Williams 

29 

- 



Steve Thomas ceased to be a member of the Strategic Management Board in November 2015. 
Gwyn Williams was appointed as a member of the Strategic Management Board in November 2015. 
Kathryn Morris retired in December 2014. 

Garffild Lloyd Lewis ceased to be a member of the Strategic Management Board in October 2014. 


Strategic Management Board members’ expenses 



Travel 

Subsistence 

Hospitalitv 

2015/16 

2014/15 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Rachel Evans 

666 

254 

- 

920 

602 

Catrin Huqhes Roberts 

783 

547 

193 

1.523 

2.794 

Ian Jones 

5.651 

5.030 

774 

11,455 

13.063 

Garffild Llovd Lewis 

- 

- 

- 

- 

7.577 

Elin Morris 

895 

504 

- 

1.399 

404 

Kathrvn Morris 

- 

- 

- 

- 

100 

Dafvdd Rhvs 

4.683 

5,194 

213 

10.090 

10.486 

Steve Thomas 

1.010 

358 

31 

1.399 

957 

Gwvn Williams 

1.636 

3,139 

117 

4.892 

- 

Total 

15.324 

15,026 

1,328 

31.678 

35.983 


Defined contribution scheme - S4C contributions 



2015/16 

2014/15 


£000 

£000 

Rachel Evans 

10 

4 

Catrin Hughes Roberts 

12 

5 

Ian Jones 

27 

14 

Garffild Lloyd Lewis 

- 

8 

Elin Morris 

15 

15 

Kathryn Morris 

- 

12 

Dafydd Rhys 

10 

9 

Steve Thomas 

5 

4 

Gwvn Williams 

1 

- 


The Authority operates a defined contribution scheme for the benefit of its employees. S4C offers 
the option for staff to exchange salary into the defined contribution pension scheme. The pension 
contributions listed in the table above include the individual’s salary exchange payments into the 
scheme. During the year Ian Jones opted into the salary exchange scheme. 


6. Net interest 

2015/16 2014/15 

£000 £000 

Interest receivable 

- short term deposits _ 46_65^ 

46 _65 


Net interest does not include investment income received from the investment fund managed on 
behalf of the Authority by Sarasin and Partners LLP. Investment income is shown separately in the 
consolidated statement of comprehensive income. 


























































146 


7. Trethiant 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw drethiant ar symiau 
a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ac Ymddiriedolaeth 
y BBC. 


2015/16 2014/15 

£000 £000 

Treth gorfforaeth y Deyrnas 


Unedig ar 20% (2015 - 21%) 

Cymwysiadau i’r tal trethiant am y 
cvfnodau blaenorol 



Tal trethiant cyfredol am y cyfnod 

- 

- 

2015/16 

£000 

(Colled) / elw ar weithgareddau cyffredin 

2014/15 

£000 

cyn trethiant 

(Colled) / elw ar weithgareddau cyffredin 
wedi’i lluosi a’r gyfradd treth safonol 

(12) 

2,441 

yn y DU o 20% (2015 - 21%) 

Effeithiau: 

Costau na ellir eu tynnu 

(2) 

513 

at ddibenion treth 

(61) 

31 

Ased treth gohiriedig heb ei ddarparu 

3 

9 

Symudiadau arfuddsoddiadau 
Trosglwyddo i’r Gronfa 

75 

(393) 

Gwasanaeth Cyhoeddus 

(28) 

(160) 

Colledion mewn cvd-fenter 

13 

- 

Tal trethiant cvfredol am v cyfnod 

- 

- 


8. Colled sy’n berthnasol i S4C 

Mae'r Awdurdod wedi mabwysiadau adran 408 Ddeddf Cwmni'au 2006 ac nid yw wedi cynnwys 
datganiad o incwm cynhwysfawr S4C yn y Datganiad Ariannol hwn. Mae colled S4C am y cyfnod yn 
£0.681m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £0.788m). Ceir gwybodaeth bellach yn nodyn 15. 


9. Asedau sefydlog diriaethol 
Yr Awdurdod a S4C 


Cost 

Ar 1 Ebrill 2015 

Ychwanegiadau 

Gwerthiannau 

Cyfanswm 

£000 

16,450 

90 

47 

Tir ac Adeiladau 
Rhyddfraint Prydles 

Fer 

£000 £000 

9,165 209 

Offer a 

Chyfarpar 

£000 

7,076 

90 

47 

Ar 31 Mawrth 2016 

16,493 

9,165 

209 

7,119 

Dibrisiant 

Arl Ebrill 2015 

12,467 

5,990 

209 

6,268 

Cost am y flwyddyn 

485 

196 

- 

289 

Gwerthiannau 

47 

- 

- 

47 

Ar 31 Mawrth 2016 

12.905 

6,186 

209 

6,510 

Gwerth llyfr net 

Ar 31 Mawrth 2016 

3,588 

2,979 


609 

Ar 31 Mawrth 2015 

3,983 

3,175 

- 

808 


Tir ac adeiladau 

Pafiliwn S4C ar faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol yn Uanelwedd yw’r eiddo dan brydles fer. 

Mae eiddo dan ryddfraint yn ymwneud a phencadlys S4C ym Mharc Ty Glas a Lambourne Crescent, 
Llanisien. Mae gwerth £1,791,257 o dir rhyddfraint wedi ei gynnwys o dan y pennawd tir ac adeiladau 
rhyddfraint. Nid yw hwn wedi ei ddibrisio. 

Asedau a ddibrisiwyd yn llawn 

Ar 31 Mawrth 2016, mae asedau sefydlog yn cynnwys asedau a gostiodd £4,820,817 (ar 31 Mawrth 
2015 - £4,340,540) a ddibrisiwyd yn llawn ond a gai eu defnyddio o hyd. 

Mae'r Awdurdod wedi ystyried gwerth yr asedau sefydlog diriaethol heblaw am adeiladau heb 
eu hailbrisio. Mae’r Awdurdod yn fodlon nad yw cyfanswm gwerth yr asedau yma ar yr amser 
hwn yn sylweddol wahanol na’r cyfanswm a fynegwyd ar gyfer yr asedau yn y Datganiad 
Ariannol. 


147 


7. Taxation 

The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied 

in relation to amounts received by S4C from the Department for Culture, Media and Sport and the 

BBC Trust. 


2015/16 

£000 


2014/15 

£000 


United Kingdom corporation 


tax at 20% (2015 - 21%) 

Adjustment to taxation charge 

" 



in respect of previous periods 

- 


- 

Current taxation for the period 

- 


- 


2015/16 


2014/15 


£000 


£000 

(Loss) / profit on ordinary activities 
before taxation 

(Loss) / profit on ordinary activities 

(12) 


2,441 

multiplied by standard rate of tax 
in the UK of 20% (2015 - 21%) 

(2) 


513 

Effects of: 




Expenses not deductible for 
tax purposes 

(61) 


31 

Deferred tax asset not provided 

3 


9 

Movements on investments 

75 


(393) 

Transfer to Public Service Fund 

(28) 


(160) 

Losses in ioint venture 

13 


- 

Current taxation for period 

- 


- 

8. Loss attributable to S4C 




The Authority has adopted section 408 of the Companies Act 2006 and has not included S4C’s 
consolidated statement of comprehensive income in this Statement of Accounts. S4C’s loss for the 
period is £0.681m (period to 31 March 2015 - £0.788m). Further information is given in note 15. 

9. Tangible fixed assets 

The Authority and S4C 





Land and Buildings 

Plant and 

Total 

Freehold 

Short 

Equipment 



Leasehold 


£000 

£000 

£000 

£000 

Cost 

At 1 April 2015 16,450 

9,165 

209 

7,076 

Additions 90 

- 

- 

90 

Disposals 47 

- 

- 

47 

At 31 March 2016 16,493 

9,165 

209 

7,119 

Depreciation 

At 1 April 2015 12,467 

5,990 

209 

6,268 

Charge for year 485 

196 

- 

289 

Disposals 47 

- 

- 

47 

At 31 March 2016 12,905 

6,186 

209 

6,510 

Net book amount 

At 31 March 2016 3,588 

2,979 


609 

At 31 March 2015 3,983 

3,175 

- 

808 


Land and buildings 

The short leasehold building is S4C’s pavilion at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd. 

Freehold property relates to S4C’s headquarters at Parc Ty Glas and Lambourne Crescent, 
Llanishen. Included in freehold land and buildings is freehold land of £1,791,257 which has not been 
depreciated. 

Fully depreciated assets 

At 31 March 2016, fixed assets includes assets at a cost of £4,820,817 (at 31 March 2015 - 
£4,340,540) which were fully depreciated but still in use. 

The Authority has considered the value of tangible fixed assets other than buildings without 
revaluing them. The Authority is satisfied that the aggregate value of those assets at the time was 
not significantly different than the aggregate amount at which they are stated in the Statement of 
Accounts. 






















148 


10. Buddsoddiadau asedau sefydlog 

Mae’r buddsoddiadau asedau sefydlog isod yn cael eu dal yn y grwp Masnachol o gwmni'au. 
Mae cyfanswm buddsoddiadau asedau sefydlog yn cynnwys: 


Yr Awdurdod 
Buddsoddiadau 


S4C 

Buddsoddiadau 


Cost 

Arl Ebrill 2015 
Ychwaneqiadau 

mewn endidau 
heb restru 
£ 

1,186,601 

233,529 


mewn endidau 
heb restru 
£ 

3 

Ar 31 Mawrth 2016 


1.420.130 


3 

Lleihad mewn gwerth 

Cost am v flwvddvn 


384,497 



Ar 31 Mawrth 2016 


384.497 


- 

Ar 31 Mawrth 2016 


1.035.633 


3 

Ar 31 Mawrth 2015 


1,186,601 


3 

Mae S4C Digital Media Limited wedi ymrwymo i’r gyd-fenter ganlynol yn ystod y flwyddyn: 

Gwlad ymgorffori 

Canran a ddaliwyd 

Dosbarth y cyfrandaliad Gan y prif Gan yr 

a ddaliwyd ymgymeriad Awdurdod 

Natur y 
busnes 

Media Cymru a 

Rocket Ltd Lloegr 

Cyffredin 

50% 

50% 

Cwmni 

buddsoddi 

Symudiadau mewn buddsoddiadau cyd-fenter yn ystod y flwyddyn: 


Arl Ebrill 2015 



£000 


Ychwanegiadau 

Cyfran o golled cyd-fenter 



125 

(63) 


Ar 31 Mawrth 2016 



62 


Buddsoddiadau asedau sefydlog 

S4C 

Cyfranddaliadau mewn 
ymgymeriadau grwp 
c 


Cost a gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2015 
Ychwaneqiadau 


3 


Cost a gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2016 


3 


Ar 31 Mawrth 2016, roedd yr Awdurdod yn dal 20% neu fwy o ecwiti’r canlynol: 

Gwlad 

ymgorffori 

Dosbarth y 
cyfranddaliad 
a ddaliwyd 

Canran a ddaliwyd 

Gan y prif Gan yr 

ymgymeriad Awdurdod 

Natur 
y busnes 

S4C Cymru a 

Masnachol Lloegr 

Cvf 

Cyffredin 

100% 

100% 

Darparu gwasanaethau 
rheoli i is-gwmniau 
masnachol 

S4C Digital Cymru a 

Media Ltd Lloeqr 

Cyffredin 

- 

100% 

Cwmni buddsoddi 

S4C Cymru a 

Rhyngwladol Lloegr 

Cvf 

Cyffredin 

- 

100% 

Gwerthu gofod 
hysbysebu a 
rhaqlenni 

S4C2 Cyf Cymru a 

Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Darlledu digidol a 
darparu 
gwasanaethau 
darlledu diqidol 


Mae’r is-ymgymeriadau i gyd wedi eu cyfuno yn y Datganiad Ariannol. 

Maent i gyd yn is-ymgymeriadau yn rhinwedd cyfranddaliadau o 100%. 

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon hawl mynediad llawn 
i ddatganiadau ariannol holl is-ymgymeriadau yr Awdurdod sydd mewn bodolaeth nawr neu a greir 
yn y dyfodol. 


149 


10. Fixed asset investments 

The fixed asset investments below are held in the commercial group of companies. 
Total fixed asset investments comprise: 


Authority 
Investments 
in unlisted 
entities 
£ 


S4C 

Investments 
in unlisted 
entities 
£ 


Cost 


At 1 April 2015 

Additions 

1,186,601 

233,529 

3 

At 31 March 2016 

1,420,130 

3 

Impairment 

Charqe for vear 

384,497 

- 

At 31 March 2016 

384,497 

- 

At 31 March 2016 

1,035,633 

3 

At 31 March 2015 

1,186,601 

3 


S4C Digital Media Limited has entered into the following joint venture during the year: 


Proportion held 

Country of Class of share By parent By the Nature 

incorporation capital held undertaking Authority of business 


Media Wales and Ordinary 
Rocket Ltd England 


50% 50% Investment 

company 


Movements in joint venture investments in the year: 


At 1 April 2015 

£000 


Additions 

125 


Share of joint venture’s loss 

(63) 


At 31 March 2016 

62 



Fixed asset investments 

S4C Shares in 

group undertakings 
£ 

Cost and net book amount at 1 April 2015 3 

Additions _- 

Cost and net book amount at 31 March 2016_3 


At 31 March 2016 the Authority held 20% or more of the equity of the following: 



Country of 
incorporation 

Class of share 
capital held 

Proportion held 

By parent By the 

undertaking Authority 

Nature 
of business 

S4C 

Masnachol 

Cyf 

Wales and 
England 

Ordinary 

100% 

100% 

Provision of 
management 
services to commercial 
subsidiaries 

S4C Digital 
Media Ltd 

Wales and 
England 

Ordinary 

- 

100% 

Investment company 

S4C Wales and 

Rhyngwladol England 

Cyf 

Ordinary 

- 

100% 

Selling of 
airtime and 
programmes 

S4C2 Cyf 

Wales and 
England 

Ordinary 

- 

100% 

Digital broadcasting 
and provision of 
digital broadcasting 
services 


All of the subsidiary undertakings have been consolidated in the Statement of Accounts. 

All are wholly owned subsidiary undertakings. 

The Secretary of State for Culture, Media and Sport has a full right of access to the financial 
statements of all the Authority’s subsidiary undertakings in existence now, or set up in the future. 
































150 


11. Stoc 


Mae’r stoc rhaglenni heb eu darlledu a stoc arall fel a ganlyn: 



Yr Awdurdod 


S4C 


Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 

Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Rhaglenni ar ganol 

eu cynhyrchu 

11,896 

11,331 

11,896 

11,331 

Rhaglenni a orffennwyd 

ond eto i’w darlledu 

274 

303 

274 

303 


12.170 

11,634 

12.170 

11,634 


12. Dyledwyr 

Yr Awdurdod 

Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 

Ar 31/03/16 

S4C 

Ar 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Dyledwyr masnachol 

661 

798 

1,486 

1,247 

Benthyciadau i swyddogion 

5 

7 

5 

7 

Taliadau nawdd 
cymdeithasol a threthi eraill 

5 

. 

5 

. 

TAW 

2,650 

1,783 

2,639 

1,714 

Blaendaliadau ac 
incwm cronediq 

518 

486 

424 

483 


3.839 

3,074 

4.559 

3,451 


Mae dyledwyr masnachol S4C yn cynnwys swm o £1,435,774 (2015 - £1,075,000) sy'n ddyledus 
gan grwp masnachol o gwmniau S4C. 

Mae’r benthyciadau i swyddogion o dan y Cynllun Beicio i'r Gwaith. 


13. Buddsoddiadau asedau cyfredol 

Mae’r buddsoddiadau asedau cyfredol yn cynnwys buddsoddiadau cynhyrchu a digidol a gedwir 
yn y grwp masnachol o gwmniau. 

Yr Awdurdod S4C 

Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 

£000 £000 £000 £000 

Buddsoddiad mewn rhaglenni - 

hawliau dosbarthu _ 1,194 _ 1,260 _-_-_ 

L194 _ 1260 -- 


Gwnaeth yr Awdurdod flaendaliadau o £369,046 ar gytundebau cyd-gynhyrchu yn ystod y cyfnod. 
Adferodd yr Awdurdod £49,197 o’r buddsoddiad yn ystod y cyfnod. Dilewyd £385,882 
o flaendaliadau yn ystod y cyfnod. 


Cronfa fuddsoddi: 

Ar 31/03/16 
£000 

At 1 Ebrill 2015 16,993 

Ychwanegiadau 

Newid yn werth marchnadol 

y buddsoddiad (380) 

Costau rheoli _ _(911 

16,522 


S4C 

Ar 31/03/15 Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 
£000 £000 £000 
15,194 


1,872 
_ (731 

16,993 


Yr Awdurdod 


Mae’r buddsoddiad yn bortffolio o ecwiti, bondi'au, arian ac asedau eraill dan reolaeth Sarasin 
& Partners LLP ar ran yr Awdurdod. 


151 


11. Stock 

Stock of untransmitted programmes and other stock comprise the following: 



At 31/03/16 
£000 

Authority 

At 31/03/15 
£000 

At 31/03/16 
£000 

S4C 

At 31/03/15 
£000 

Programmes in course 
of production 

11,896 

11,331 

11,896 

11,331 

Programmes completed 
but not vet transmitted 

274 

303 

274 

303 


12.170 

11,634 

12.170 

11,634 


12. Debtors 

At 31/03/16 

Authority 

At 31/03/15 

At 31/03/16 

S4C 

At 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade debtors 

661 

798 

1,486 

1,247 

Loans to employees 

5 

7 

5 

7 

Social security and 
other taxes 

5 


5 


VAT 

2,650 

1,783 

2,639 

1,714 

Prepayments and 
accrued income 

518 

486 

424 

483 


3,839 

3,074 

4,559 

3,451 


Included within S4C's trade debtors is £1,435,774 (2015 - £1,075,000) due from S4C’s commercial 
group of companies. 

The loans to employees are under the Cycle to Work Scheme. 


13. Current asset investments 

Current asset investments comprise of production and digital investments held in the commercial 
group of companies. 

Authority S4C 

At 31/03/16 At 31/03/15 At 31/03/16 At 31/03/15 
£000 £000 £000 £000 

Investment in programmes 

distribution rights _ 1,194 _ 1,260 _-_-_ 

L194 _ 1260 -- 


The Authority made advances of £369,046 on co-production agreements during the period. The 
Authority recovered £49,197 of the investment in the period. £385,882 of advances were written off 
during the period. 


Investment fund: 


Authority S4C 


At 

31/03/16 

At 31/03/15 

At 31/03/16 

At 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 2015 

16,993 

15,194 

- 

- 

Additions 

- 

- 

- 

- 

Change in market value of 
investment 

(380) 

1,872 

_ 

. 

Management charges 

(91) 

(73) 

- 

- 


16,522 

16,993 

- 

- 


The investment comprises a portfolio of equities, bonds, cash and other assets managed on behalf 
of the Authority by Sarasin & Partners LLP. 



















152 


14. Credydwyr: symiau i’w talu o fewn blwyddyn 

Yr Awdurdod S4C 



Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 

Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Credydwyr masnachol 

408 

211 

301 

207 

Credydwyr rhaglenni 

Taliadau nawdd cymdeithasol 

1,203 

1,009 

1,203 

1,009 

a threthi eraill 

- 

167 

- 

167 

Credydwyr eraill 

250 

325 

- 

- 

Svmiau cronediq 

7,044 

7,137 

6,910 

7,009 


8,905 

8,849 

8,414 

8,392 


15. Cronfeydd yr Awdurdod 

Cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod a ddangosir isod yw’r cronfeydd wrth gefn ar gyfer S4C, 
y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus, a chronfeydd wrth gefn y cwmmau masnachol, y Gronfa 
Gyffredinol. Mae’r cronfeydd wrth gefn eraill yn cynnwys dyledwyr, buddsoddiadau, arian parod llai 
credydwyr. Caiff cronfeydd wrth gefn y Gronfa Gyffredinol eu defnyddio ar gyfer buddsoddiadau a 
phrosiectau i wella gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus S4C, wrth geisio adenillion masnachol 
hefyd. Caiff unrhyw adenillion masnachol eu talu fel difidendau i S4C i'w defnyddio yn ei 
wasanaethau cyhoeddus. 

Cronfa’r Gwasanaeth Cronfa 
-Cyhoeddus-Gyffredinol 



Asedau 

Stoc 

Eraill 

Cyfanswm 


Sefydlog 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 2015 

3,983 

11,634 

(574) 

21,823 

36,866 

Diffyg y Gronfa Gyffredinol 
am y cyfnod 

. 

. 

_ 

(231) 

(231) 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 

(395) 

536 

(822) 

_ 

(681) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 



820 

(820) 


Ar 31 Mawrth 2016 

3,588 

12.170 

(576) 

20.772 

35.954 


Cronfeydd S4C 

Dangosir cronfeydd wrth gefn y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus ar 31 Mawrth 2016 ar wahan isod: 



Cronfa’r Gwasanaeth Cronfa 

-Cyhoeddus-Gyffredinol 

Asedau Stoc Eraill Cyfanswm 


Sefydlog 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 2015 

3,983 

11,634 

(574) 

- 

15,043 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol 
am y cyfnod 

. 

. 

. 

820 

820 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 

(395) 

536 

(822) 

. 

(681) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth 
Cyhoeddus 



820 

(820) 


Ar 31 Mawrth 2016 

3,588 

12.170 

(576) 

- 

15.182 


Trosglwyddwyd cyfanswm o £0.139m i’r Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o’r datganiad o incwm 
cynhwysfawr yn y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2016 (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £0.762m). 

Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad o'r Gronfa Gyffredinol o £0.820m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - 
£0.750m), trosglwyddiad o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o £.0681m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 
- £0.788m) fel y dangosir uchod. 


16. Cysoniad y llif arian net a’r symudiad mewn cronfeydd net 


Mae’r cronfeydd net yn cynnwys y gronfa buddsoddi ac arian parod yn y banc ac mewn Haw. 


Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


£000 

£000 

Newidiadau i gronfeydd 



o ganlyniad i lifariannu 

(1,581) 

1,638 

(Colledion) / enillion na wireddwyd 



mewn adnodd parod 

(380) 

1,872 

Costau rheoli 

(91) 

(73) 

Svmudiad o fewn cronfeydd net 

(2,052) 

3,437 

(Lleihad) / cynnydd yn adnoddau parod 

(471) 

1,799 

(Lleihad) / cynnydd arian yn 



ystod y flwyddyn 

(1,136) 

1,638 

Cronfeydd net ar 1 April 2015 

24,577 

21,140 

Cronfeydd net ar 31 Mawrth 2016 

22,970 

24,577 


153 


14. Creditors: amounts falling due within one year 



Authority 


S4C 


At 31/03/16 

At 31/03/15 

At 31/03/16 

At 31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade creditors 

408 

211 

301 

207 

Programme creditors 

Social security and 

1,203 

1,009 

1,203 

1,009 

other taxes 

- 

167 

- 

167 

Other creditors 

250 

325 

- 

- 

Accruals 

7,044 

7,137 

6,910 

7,009 


8,905 

8,849 

8,414 

8,392 


15. Authority reserves 

The Authority reserves shown below are the reserves for both S4C, the Public Service Fund, and 
the commercial companies reserves, the General Fund. Other reserves include debtors, investments, 
cash less creditors. The General Fund reserves are used for investments and projects to enhance 
S4C’s public service activities whilst also seeking a commercial return. Any commercial returns are 
paid as dividends to S4C for use in its public services. 



Public Service 


General 



— 

—Fund— 

— 

Fund 



Fixed 

Stock 

Other 


Total 


Assets 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 2015 

3,983 

11,634 

(574) 

21,823 

36,866 

General Fund deficit 






for the period 

- 

- 

- 

(231) 

(231) 

Public Service Fund transfer 






to profit and loss account 

(395) 

536 

(822) 

- 

(681) 

Transfer to Public Service 






Fund 

- 

- 

820 

(820) 

- 

At 31 March 2016 

3,588 

12.170 

(576) 

20.772 

35.954 


S4C reserves 

The Public Service Fund reserves at 31 March 2016 are shown separately below: 



Public Service 


General 



— 

—Fund- 

— 

Fund 



Fixed 

Stock 

Other 


Total 


Assets 






£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 2015 

3,983 

11,634 

(574) 

_ 

15,043 

General Fund surplus 






for the period 

- 

- 

- 

820 

820 

Public Service Fund transfer 






to profit and loss account 

(395) 

536 

(822) 

- 

(681) 

Transfer to Public Service 






Fund 

- 

- 

820 

(820) 

- 

At 31 March 2016 

3,588 

12.170 

(576) 

- 

15.182 


In total £0.139m has been transferred from the consolidated statement of comprehensive income 
to the Public Service Fund in the period ending 31 March 2016 (period to 31 March 2015 - £0.762m). 
This comprises the £0.820m (period to 31 March 2015 - £0.750m) transfer from the General Fund, 
the £0.681m (period to 31 March 2015 - £0.788m) Public Service Fund transfer set out above. 


16. Reconciliation of net cash flow to movement in net funds 

Net funds comprise the investment fund and cash at bank and in hand. 



At 31/03/16 

At 31/03/15 


£000 

£000 

Change in funds resulting from 



cashflows 

(1,581) 

1,638 

Unrealised (loss) / gain in liquid 



resource 

(380) 

1,872 

Management charqes 

(91) 

(73) 

Movement in net funds 

(2,052) 

3,437 

(Decrease) / Increase in liquid resources (471) 

1,799 

(Decrease) / increase in cash in 



the year 

(1,136) 

1,638 

Net funds at 1 April 2015 

24,577 

21,140 

Net funds at 31 March 2016 

22,970 

24,577 






















154 


17. Dadansoddiad o’r newidiadau mewn cronfeydd net 


Ar Llifarian Arian parod heb Ar 
01/04/15 eu gwireddu 31/03/16 

£000 £000 £000 £000 


Arian mewn llaw ac yn y banc 

7,584 

(1,136) 

- 6,448 

Adnoddau parod eraill 

16,993 

- 

(471) 16.522 


24,577 

(1,136) 

(471) 22,970 


18. Ymrwymiadau prydlesi gweithredol 


Mae gan yr Awdurdod yr ymrwymiadau canlynol dan brydlesi gweithredol: 


Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 

Tir ac Adeiladau 

£000 

£000 

Llai nag un flwyddyn 

28 

28 

un - ddwy flynedd 

15 

21 

dwy - bum mlynedd 

- 

15 

dros pum mlvnedd 

- 

- 


43 

64 


19. Ymrwymiadau cyfalafol - yr Awdurdod ac S4C 

Nid oedd gan yr Awdurdod ac S4C unrhyw ymrwymiadau cyfalafol ar 31 Mawrth 2016 nac ar 
31 Mawrth 2015. 


20. Ymrwymiadau rhaglenni - yr Awdurdod ac S4C 


Ar 31 Mawrth 2016, yr oedd yr Awdurdod ac S4C wedi ymrwymo’n gytundebol i wario’r symiau a 

ganlyn ar raglenni: 

Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


£000 

£000 

Ymrwymiadau rhaglenni 

17,521 

16,086 


21. Offerynnau ariannol 


Awdurdod 


S4C 


At 

At 

At 

At 


31/03/16 

31/03/15 

31/03/16 

31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau ariannol 

Asedau ariannol 

23,636 

25,382 

4,770 

5.621 


23,636 

25,382 

4,770 

5,621 

Rhwymedigaethau ariannol 
Rhwvmediqaethau ariannol 

(8,905) 

(8,682) 

8,414 

8,392 


(8,905) 

(8,682) 

8,414 

8,392 


Mae asedau ariannol yn cynnwys arian yn y banc ac mewn Haw, cronfeydd buddsoddi, dyledwyr 
masnach, symiau sy’n ddyledus gan ymgymeriadau grwp a dyledwyr erailll. 

Mae Rhwymedigaethau Ariannol yn cynnwys credydwyr masnach, symiau sy'n ddyledus i 
ymgymeriadau grwp, croniadau ac incwm gohiriedig. 


22. Cynliun pensiwn 
Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig er budd gweithwyr. 

Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfeydd unigol sy'n 
annibynnol o rai’r Awdurdod. Cafwyd tal pensiwn o £884,990 ar gyfer y cyfnod yn diweddu 31 
Mawrth 2016 (Cyfnod yn diweddu 31 Mawrth 2015 - £821,165). 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun budd diffiniedig, sydd yn rhan o Gynllun Pensiwn Staff 
Ofcom (CTA gynt). Ar 31 Mai 2011, caewyd y cynllun budd diffiniedig i groniad yn y dyfodol. 
Trosglwyddwyd yr holl aelodau gweithredol i’r cynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae asedau’r cynllun 
yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfa sy’n annibynnol o rai’r Awdurdod. 

Mae’r pensiwn net sydd dros ben yn cael ei gydnabod fel naill ai gall yr asedau gael eu hadennill gan 
y cynllun neu gall arwain at gyfraniadau is yn y dyfodol. Mewn achos pan nad yw’r amodau hyn yn 
bodoli nid yw’r cyfanswm net sydd dros ben yn cael ei gynnwys ar y fantolen fel sydd ar 
31 Mawrth 2016. 

Seilir costau a rhwymedigaethau’r cynllun ar brisiad actiwaraidd. Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd 
Hawn diweddaraf ar 31 Mawrth 2015 gan actwari annibynnol cymwys. 


155 


17. Analysis of changes in net funds 



At 

Cashflow Unrealised 

At 


01/04/15 

cash 

31/03/16 


£000 

£000 £000 

£000 

Cash in hand and at bank 

7,584 

(1,136) 

6,448 

Other liauid resources 

16.993 

(471) 

16,522 


24,577 

(1,136) (471) 

22,970 

18. Operating lease commitments 




The Authority has the following commitments under operating leases: 



At 31/03/16 

At 31/03/15 



£000 

£000 


Land and Buildings 




Less than one year 

28 

28 


one - two years 

15 

21 


two - five years 

- 

15 


over five years 

- 

- 



43 

64 



19. Capital commitments - Authority and S4C 

The Authority and S4C had no capital commitments at either 31 March 2016 or 
31 March 2015. 


20. Programme commitments - Authority and S4C 

At 31 March 2016, the Authority and S4C had the following contractual commitments for 
expenditure on programmes: 


Programme commitments 

At 31/03/16 
£000 
17,521 


At 31/03/15 
£000 
16,086 


21. Financial instruments 


At 

Authority 

At 

At 

S4C 

At 


31/03/16 

31/03/15 

31/03/16 

31/03/15 


£000 

£000 

£000 

£000 

Financial assets 

Financial assets 

23,636 

25,382 

4,770 

5,621 


23,636 

25,382 

4,770 

5,621 

Financial liabilities 

Financial liabilities 

(8,905) 

(8,682) 

8.414 

8,392 


(8,905) 

(8,682) 

8,414 

8,392 


Financial assets comprise cash, investment funds, trade debtors, amounts owed by group 
undertakings and other debtors. 

Financial Liabilities comprise cash, trade creditors, amounts owed to group undertakings, accruals 
and deferred income. 


22. Pension scheme 
Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution pension scheme for the benefit of employees. 

The assets of the scheme are administered by trustees in individual funds independent of those 
of the Authority. The pension charge for the period ended 31 March 2016 amounted to £884,990 
(period to 31 March 2015 - £821,165). 

Defined benefit scheme 

The Authority operates a defined benefit scheme, which is part of the Ofcom (former ITC) Staff 
Pension plan. On 31 May 2011 the defined benefit scheme was closed to future accrual. All active 
members have been transferred into the defined contribution scheme. The assets of the scheme are 
administered by trustees in a fund independent from those of the Authority. 

Net pension surpluses are recognised to the effect that either assests can be recovered from the 
scheme, or lead to lower contributions in the future. Where these conditions are not met, the net 
surplus is not included on the balance sheet as is the case at 31 March 2016. 

Costs and liabilities of the scheme are based on actuarial valuations. The latest full actuarial 
valuation was carried out at 31 March 2015, by a qualified independent actuary. 
















156 


Y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actwari oedd: 

Ar 31/03/16 Ar 31/03/15 Ar 31/03/14 


Chwyddiant 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

Cyfradd disgownt 
rhwymedigaethau’r cynllun 

3.5% 

3.3% 

4.4% 

Cyfradd cynnydd mewn 
pensiynau cysylltiedig 
yn Hawn a’r mynegai pris manwerthu 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau 
sydd a mynegai pris cyfyng 

3.0% 

3.1% 

3.4% 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 
am v flwvddvn qanlvnol 

n/a 

n/a 

n/a 


Ar sail y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer disgwyliadau einioes, disgwylir i bensiynwr 
gyrywaidd sydd yn awr yn 60 fyw am 28.3 blwyddyn bellach (2015 - 27.3 blwyddyn). Darparir 
Iwfans ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol parthed disgwyliadau einioes. 


Mae’r swm sy’n gynwysedig yn y fantolen yn tarddu o oblygiadau’r Awdurdod i’r cynllun 
fel a ganlyn: 


Ar 31/03/16 

Ar 

31/03/15 Ar 31/03/14 

Cyfradd 

Gwerth 

Cyfradd 

Gwerth Cyfradd 

Gwerth 

enillion 

£ 

enillion 

£ enillion 

£ 

Ecwiti n/a 

3,200,000 

n/a 

3,400,000 7.0% 

3,100,000 

Bondl'au Llywodraeth n/a 

- 

n/a 

22,300,000 3.0% 

17,200,000 

Bondl'au Corfforaethol n/a 

- 

n/a 

- 

- 

Blwydd-daliadau yswiriedig n/a 

13,200,000 

n/a 

14,700,000 4.0% 

13,400,000 

Arian n/a 

1,400,000 

n/a 

400,000 0.9% 

- 

Cronfa Buy-out aware 

22,800,000 


“ 

" 


At 31/03/16 


At 31/03/15 



£ 


£ 


Cyfanswm gwerth 
marchnadol yr asedau 

Gwerth presennol 

40,600,000 


40,800,000 


rhwvmediqaethau’r cynllun 

(32,600,000) 


(34,800,000) 


Ased pensiwn net 

8.000.000 


6,000,000 


Ased pensiwn heb ei qvdnabod 

(8,000,000) 


(6,000,000) 


Sefyllfa mantolen net 

- 


- 


Yn unol ag FRS 17, dangosir y cynllun ar y fantolen ar 31 Mawrth 2016 fel ased net 


o £dim (ar 31 Mawrth 2015 - £dim). 





Mae’r symiau a gydnabuwyd yn y datganiad incwm fel y canlynol: 



2015/16 


2014/15 



£ 


£ 


Cost gwasanaeth presennol 

Enillion disgwyliedig ar asedau’r 

- 


- 


cynllun pensiwn 

(1,300,000) 


(1,400,000) 


Costau rheolwyr 

100,000 


- 


Costau rhedeg 

100,000 


100,000 


Llog ar rwymedigaethau’r 
cynllun pensiwn 

1.100.000 


1,300,000 


Cyfanswm costau gweithredol 

- 


- 


Cynhwysir y symiau a godwyd neu a gredydwyd yn y datganiad o incwm cynhwysfawr yn yr incwm 

a thaliadau gweithredol ac o fewn llog taladwy. 




Mae newidiadau i werth presennol oblygiadau’r budd diffiniedig fel y canlynol: 



Ar 31/03/16 


Ar 31/03/15 



£ 


£ 


Oblygiadau agoriadol 
y budd diffiniedig 

Llog ar rhwymedigaethau’r 

34,800,000 


29,900,000 


cynllun pensiwn 

1,100,000 


1,300,000 


Buddion a dalwyd 

(Enillion) / colledion actiwaraidd 

(1,000,000) 


(900,000) 


ar rwvmediqaethau 

(2.300.000) 


4.500.000 


Oblygiadau terfynol y 





budd diffiniedig 

32.600.000 


34.800.000 



157 


The main assumptions used by the actuary were: 

At 31/03/16 At 31/03/15 At 31/03/14 


Price inflation 

Discount rate for 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

scheme liabilities 

Rate of increase in 

3.5% 

3.3% 

4.4% 

fully RPI-linked pensions 

Rate of increase in pensions with 

3.1% 

3.2% 

3.5% 

limited price indexation 

Rate of increase in salaries for 

3.0% 

3.1% 

3.4% 


forthcoming year_ n/a _n/a_n/a 


On the basis of the assumptions used for life expectancy, a male pensioner currently aged 60 
would be expected to live for a further 28.3 years (2015 - 27.3 years). Allowance is made for future 

improvements in life expectancy. 






The amount included in the balance sheet arising from the Authority’s obligations in respect 

of the plan is as follows: 









At 31/03/16 

At 

31/03/15 

At 31/03/14 


Rate of 

Value 

Rate of 

Value 

Rate of 

Value 


Return 

£ 

return 

£ 

return 

£ 

Equities 

n/a 

3,200,000 

n/a 

3,400,000 

7.0% 

3,100,000 

Government bonds 

n/a 

- 

n/a 

22,300,000 

3.0% 

17,200,000 

Corporate bonds 

n/a 

- 

n/a 

- 

- 

- 

Insured annuities 

n/a 

13,200,000 

n/a 

14,700,000 

4.0% 

13,400,000 

Cash 

n/a 

1,400,000 

n/a 

400,000 

0.9% 

- 

Buy-out aware fund 

- 

22,800,000 

" 

" 


" 



At 31/03/16 


At 31/03/15 





£ 


£ 



Total market value 
of assets 

Present value of 


40,600,000 


40,800,000 



scheme liabilities 


(32.600.000) 


(34.800.000) 



Net pension asset 


8.000.000 


6.000.000 



Pension asset not recoqnised 

(8.000.000) 


(6.000.000) 



Net balance sheet position 

- 


- 



Under FRS17, the scheme is represented on the balance sheet at 31 March 2016 as a net asset 

of £nil (at 31 March 2015 - 

£nil). 







The amounts recognised in 

the income statement are as follows: 


2015/16 

2014/15 


£ 

£ 

Current service cost 

- 

- 

Expected return on pension 
scheme assets 

(1,300,000) 

(1,400,000) 

Management expenses 

100,000 

- 

Running costs 

Interest on pension 

100,000 

100,000 

scheme liabilities 

1,100,000 

1,300,000 

Total operating charges 

- 

- 

The amounts charged or credited to the Statement of Comprehensive income were included in the 

operating income and charges and within interest payable. 


Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows: 


At 31/03/16 

At 31/03/15 


£ 

£ 

Opening defined 
benefit obligations 

34,800,000 

29,900,000 

Interest on pension 
scheme liabilities 

1,100,000 

1,300,000 

Benefits paid 

Actuarial (gain) / losses 

(1,000,000) 

(900,000) 

on liabilities 

(2,300,000) 

4,500,000 

Closing defined 
benefit obligations 

32,600,000 

34,800,000 




















158 


Mae newidiadau i werth farchnad asedau’r cynllun fel y canlynol: 



Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 


£ 

£ 

Gwerth farchnad asedau’r 
cynllun ar ddechrau’r cyfnod 

40,800,000 

33,700,000 

Enillion disgwyliedig 
asedau’r cynllun 

1,300,000 

1,500,000 

Cyfraniadau’r cyflogwr 

900,000 

800,000 

Costau rhedeg 

(100,000) 

(100,000) 

Costau rheolwyr buddsoddiad 

(100,000) 

- 

Buddion a dalwyd 

(1,000,000) 

(900,000) 

(Enillion) / colledion acti waraidd 
ar asedau 

(1.200.000) 

5,800,000 

Gwerth farchnad asedau’r 
cvnllun ar ddiwedd v cvfnod 

40.600.000 

40,800,000 


Prif gategori'au buddsoddiadau asedau’r cynllun, fel % o gyfanswm asedau’r cynllun: 


Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 

Ecwiti 

8% 

8% 

Buddsoddiadau gilt 

56% 

55% 

Bondi'au corfforaethol 

0% 

0% 

Arian 

3% 

1% 

Blwydd-daliadau yswiriedig 

33% 

36% 

Gwir enillion asedau’r cynllun: 


2015/16 

2014/15 

Enillion disgwyliedig 

£ 

£ 

asedau’r cynllun 

(Colledion) / enillion actiwaraidd 

1,300,000 

1,500,000 

ar asedau 

(1,200,000) 

5,800,000 

Gwir enillion ar asedau’r cvnllun 

100,000 

7,300,000 


Enillion o £1.1m (cyfnod yn diweddu 31 Mawrth 2015 - enillion o £1.4m) yw'r cyfanswm a 
gydnabuwyd yn y datganiad incwm cynhwysfawr arall ar gyfer y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 
2016. 

Colled o £1.8m (cyfnod i 31 Mawrth 2015 - £2.9m) yw’r swm cronedig gydnabuwyd yn y 
datganiad incwm cynhwysfawr arall ar 31 Mawrth 2016. 


Dadansoddiad hanesyddol gwerthoedd asedau, rhwymedigaethau’r cynllun a chyfanswm 
gweddill y cynllun: 


Gwerth farchnad 
asedau’r cynllun 
Rhwymedigaethau’r 
cynllun 

Gweddill yn y cynllun 


Ar 31/03/16 
£ 

40,600,000 

32,600,000 

8,000,000 


Ar 31/03/15 
£ 

40,800,000 

34,800,000 

6 , 000,000 


Ar 31/03/14 
£ 

33,700,000 

29,900,000 

3,800,000 


Ar 31/12/12 
£ 

30,200,000 

27,700,000 

2,500,000 


Ar 31/12/11 
£ 

28,000,000 

25,700,000 

2,300,000 


23. Rhwymedigaethau amodol - yr Awdurdod ac S4C 

Ar 31 Mawrth 2016, nid oedd rhwymedigaethau amodol (ar 31 Mawrth 2015 - £dim). 


24. Trafodion partion cysylltiol 

Yr is-gwmni'au masnachol sy’n eiddo’n llwyr, Aelodau’r Awdurdod ac aelodau’r Bwrdd Strategol a 
Rheoli yw partl'on cysylltiedig S4C. 

Mae cydnabyddiaeth yr Awdurdod a’r Bwrdd Strategol a Rheoli yn cael ei ddatgelu yn nodyn 5. 

Nid oes unrhyw drafodion parti cysylltiedig wedi ei gytuno arni yn ystod 2015/16 gan aelodau'r 
Awdurdod na’r Bwrdd Strategol. 

Mae holl trafodion a balansau is-gwmni'au masnachol S4C wedi eu dileu yn y broses gyfuno. Mae 
S4C wedi manteisio ar yr eithriad o ddatgelu unrhyw drafodion gydag unrhyw gwmni grwp arall 
o dan Safonau Adrodd Ariannol 102. 

Diffinir personel rheoli allweddol fel Aelodau’r Bwrdd Strategol a Rheoli. 

25. Digwyddiadau yn dilyn dyddiad y cyfnod adrodd 

Roedd canlyniad y refferendwm a gynhaliwyd ar 23 Mehefin o blaid y DU i adael yr Undeb 
Ewropeaidd. Nid oes angen addasiad ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir gwneud rhagamcan 
rhesymol o effeithiau ariannol y digwyddiad. 


159 


Changes in the market value of the scheme assets are as follows: 



At 31/03/16 

At 31/03/15 


£ 

£ 

Market value of scheme 
assets at start of period 

40,800,000 

33,700,000 

Expected return on 
scheme assets 

1,300,000 

1,500,000 

Contributions by employer 

900,000 

800,000 

Running costs 

(100,000) 

(100,000) 

Investment management charges 

(100,000) 

- 

Benefits paid 

(1,000,000) 

(900,000) 

Actuarial (gain) / loss 
on assets 

(1.200.000) 

5,800,000 

Market value of scheme assets 
at end of period 

40.600.000 

40,800,000 


The major categories of investments of plan assets, as a % of total plan assets: 


At 31/03/16 

At 31/03/15 

Equities 

8% 

8% 

Gilt investments 

56% 

55% 

Corporate bonds 

0% 

0% 

Cash 

3% 

1% 

Insured Annuities 

33% 

36% 

Actual return on scheme assets: 


2015/16 

2014/15 

Expected return 

£ 

£ 

on scheme assets 

Actuarial (loss) / gain on 

1,300,000 

1,500,000 

assets 

(1,200,000) 

5,800,000 

Actual gain on scheme assets 

100,000 

7,300,000 


The amount recognised in the statement of other comprehensive income for the period ended 31 
March 2016 is a gain of £1.1m (period to 31 March 2015 gain - £1.4m). 


The cumulative amount recognised within the statement of other comprehensive income as at 31 
March 2016 is a loss of £1.8m (period to 31 March 2015 - £2.9m). 


Historical analysis of asset values, scheme liabilities and 
overall surplus: 


Market value 
of scheme assets 
Scheme 
liabilities 

Surplus in scheme 


At 31/03/16 
£ 

40,600,000 

32,600,000 

8,000,000 


At 31/03/15 
£ 

40,800,000 

34,800,000 

6 , 000,000 


At 31/03/14 
£ 

33,700,000 

29,900,000 

3,800,000 


At 31/12/12 
£ 

30,200,000 

27,700,000 

2,500,000 


At 31/12/11 
£ 

28,000,000 

25,700,000 

2,300,000 


23. Contingent liabilities - Authority and S4C 

At 31 March 2016, there were no contingent liabilities (at 31 March 2015 - £nil). 


24. Related party transactions 

S4C’s related parties are its wholly owned commercial subsidiaries, Authority Members and 
members of the Strategic Management Board. 

Remuneration of Authority and Strategic Management Board members is disclosed in note 5. 

No material related party transactions have been entered into during 2015/16 by members of the 
Authority or Strategic Management Board. 

All transactions and balances with S4C’s wholly owned subsidiaries have been eliminated upon 
consolidation. S4C has taken advantage of the exemption under Financial Reporting Standard 102 
from disclosing transactions with other group companies. 

Key management personnel are defined as the Strategic Management Board. 

25. Events after the reporting period date 

The result of the referendum held on 23 June was in favour of the UK leaving the European Union. 
This is a non-adjusting event. A reasonable estimate of the financial effect of this event cannot be 
made. 










160 


26. Trosi tro cyntaf i FRS 102 



Fel y datganiad 

Effaith 

FRS 102 Fel 

y datganiad 

Effaith 

FRS 102 


yn flaenorol 

trosglwyddo 

(fel yr 

yn flaenorol 

trosglwyddo 

(fel yr 



ailddatganwyd) 



ailddatganwyd) 


1 Ebrill 

1 Ebrill 

1 Ebrill 

31 Mawrth 

31 Mawrth 

31 Mawrth 


2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2015 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau sefydlog 

4,903 

- 

4,903 

5,170 

- 

5,170 

Asedau cyfredol 

36,950 

- 

36,950 

40,545 

- 

40,545 

Credvdwvr: svmiau i’w talu o fewn blwvddvn 

(6,630) 

- 

(6,630) 

(8,849) 

- 

(8,849) 

Asedau cvfredoi net 

30,320 


30,320 

31,696 


31,696 

Cvfanswm asedau llai rhwvmediqaethau 

35,223 


35,223 

36,866 


36,866 

Asedau net 

35,223 


35.223 

36.866 


36,866 

Cronfevdd wrth qefn 

35,223 


35,223 

36,866 


36,866 



Fel y datganiad 

Effaith 

FRS102 


yn flaenorol 

trosglwyddo 

(fel yr 




ailddatganwyd) 


31 Mawrth 

31 Mawrth 

31 Mawrth 


2015 

2015 

2015 


£000 

£000 

£000 

Trosiant 

85,674 

- 

85,674 

Cost qwerthiant 

(81,841) 

- 

(81,841) 


3,833 

- 

3,833 

Costau gweinyddu 

(3,802) 

- 

(3,802) 

Incwm qweithredu eraill 

- 

1,872 

1,872 

Elw gweithredu 

31 

1,872 

1,903 

Incwm buddsoddiad 

473 

- 

473 

Lloq net 

65 

- 

65 

Elw ar weithgareddau cyffredin ar 61 trethiant 
ac am v flwvddvn ariannol 

569 

1,872 

2,441 


Esboniad o newidiadau i elw ac ecwiti yr adroddwyd yn flaenorol: 

Mae symudiadau gwerth teg yn y gronfa fuddsoddi yn cael eu cydnabod mewn elw neu golled. Yn flaenorol, roedd symudiadau gwerth teg yn cael eu 
cydnabod mewn incwm cynhwysfawr arall. 

Ni fu unrhyw effaith ar y fantolen. 


161 


26. First time adoption of FRS 102 


As previously 

Effect of 

FRS 102 As previously 

Effect of 

FRS 102 

stated 

transition 

(as restated) 

stated 

transition 

(as restated) 

1 April 

1 April 

1 April 

31 March 

31 March 

31 March 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2015 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

£000 


Fixed assets 

4,903 

- 

4,903 

5,170 

- 

5,170 

Current assets 

36,950 

- 

36,950 

40,545 

- 

40,545 

Creditors: amounts fallinq due within one vear 

(6,630) 

- 

(6.630) 

(8,849) 

- 

(8,849) 

Net current assets 

30,320 


30.320 

31,696 


31.696 

Total assets less current liabilities 

35,223 


35,223 

36,866 


36.866 

Net assets 

35,223 


35.223 

36,866 


36,866 

Capital and reserves 

35,223 


35,223 

36,866 


36,866 


As previously 

Effect of 

FRS 102 

stated 

transition 

(as restated) 

31 March 

31 March 

31 March 

2015 

2015 

2015 

£000 

£000 

£000 


Turnover 

85,674 

- 

85,674 

Cost of sales 

(81,841) 

- 

(81,841) 


3,833 

- 

3,833 

Administrative expenses 

(3,802) 

- 

(3,802) 

Other operatinq income 

- 

1,872 

1,872 

Operating profit 

31 

1,872 

1,903 

Investment income 

473 

- 

473 

Net interest 

65 

- 

65 

Profit on ordinary activities after taxation 
and for the financial vear 

569 

1,872 

2,441 


Explanation of changes to previously reported profit and equity: 

Fair value movements in the investment fund is recognised in profit or loss. Previously, fair value movements were recognised in other comprehensive 
income. 


There has been no impact on the balance sheet. 




















Sut i wylio S4C? 

Mae gwasanaeth S4C ar gael ar ystod eang o Iwyfannau a dyfeisiau 
Teledu ac Arlein. 

Ar deledu 

Yng Nghymru: 

Freeview 4 

Sky 104 (gan gynnwys HD) 

Freesat 104 (gan gynnwys HD) 

Virgin TV 166 

Yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon: 

Sky 134 (gan gynnwys HD), 

Freesat 120 (gan gynnwys HD) 

Virgin TV 166 

Arlein 

S4C Arlein s4c.cymru 
BBC iPiayer bbc.co.uk/tv/s4c 

Cysylltu gydag S4C 

Mae S4C wastad yn falch i glywed barn ein gwylwyr. 

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn am ein rhaglenni neu 
os ydych eisiau gwybodaeth bellach, fe fyddem yn falch i glywed 
gennych. 

Fe aliwch gysylitu ag S4C drwy ymweld a’n swyddfeydd yng Nghaerdydd neu 
Gaernarfon, dros y ffon, drwy ebost, twitter, facebook neu drwy lythyr. 


How can I watch S4C? 

S4C’s service is available on Television and Online across a wide 
rang of platforms and devices. 

On television 

In Wales, S4C is available on 
Freeview 4 

Sky 104 (including HD) 

Freesat 104 (including HD) 

Virgin TV 166 

In England, Scotland and Northern Ireland, S4C is available on 
Sky 134 (including HD), 

Freesat 120 (including HD) 

Virgin TV 166 

Online 

S4C Arlein s4c.cymru 
BBC iPlayer bbc.co.uk/tv/s4c 

Contact S4C... 

S4C is always pleased to hear our viewers’ 
opinions. 

If you want to share your opinion about our 
programmes or if you want further information, 
we’d be happy to hear from you. 

You can contact S4C by visitng our offices in Cardiff or 
Caernarfon, by phone, email, social media, facebook or by letter. 


S4C S4C S4Cymru S4C S4Cymru 

Gwefan— 

s4c.cymru 

Ebost— 

s4c@s4c.cymm 

Gwifren— 

0370 600 4141 

Rhif ffon swyddfa Caerdydd- 

029 2074 7444 

Swyddfa Caerdydd 
S4C 

Parc Ty Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 

Swyddfa Caernarfon— 

Rhif ffon swyddfa Caernarfon- 
01286 674622 

S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 


S4C S4C S4Cymru S4C S4Cymru 

Website— 

s4c.cymru 

Email— 

s4c@s4c.cymm 

Gwifren— 

0370 600 4141 

Cardiff office Telephone number- 

029 2074 7444 

Address 

S4C 

Parc Ty Glas 
Llanishen 
Cardiff 
CF14 5DU 

Caernarfon office— 

Telephone number- 
01286 674622 

S4C 

Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 











